
Mula sa panulat ng : 
Sangay ng pagsasaling-Wika 



TAGALOG 0401057 

l COOPERATIVE OFFICE & GUIDANCE AT SULAY, RIYADH 
30X 1419 ZIP CODE 11431, TEL.NO (01) 2410615-FAX (01) 2414488-232 
E.mail: sulay5@hotmail.com 


























&\f 


f 

1 i 




i i 


Y 

»L>Jli-' 

i i 

5*)LaJ' 

Y 

i-u-d' 

on 

S^US' JjUi3 

<\ 



O' jJLaJ' 

\ n 

tyfi J\ *~&S 


4jl*£t\ V%& 

Y° 


iy 

u3jjM 


Ja&\y 

1A 

^>JL*J^ 

Y Y 

O'iS' Y 


yjit i%p 

n 

O'i' 


^ULwt.^I o!%*p 

rr 

OiiS' *IpuJ» 

V- 


ri 

8%aU iiMl 

Y • 

jLA\ o%p 

ro 

e%aJ' r 

V Y 

JJJb &*%*0 

rA 

2u»jjdJ.i Ol jJLflS' 

Yi 

jS\Jrl 0*>U 

rA 

O' jJuaJ' ^L-i' 

YY 

^ij\ 

i * 

e^Lal' d€j\ 

Y<\ 

a^Ult J c£j^ 

tr 

e^Ld' ot^-'j 


er’-A’ 

tr 

e*3kflJ' j^> 



MGA NILALAMAN 

Bilang PAMAGAT Pahina 

1 KABANATA-1 

Ang Pagdadatisay 6 

Hadath, Ghust 7 

Najasah, Mga Uri ng Najasah 7 

Sunan-ul-Fitrah 9 

Mga Uri ng Tubig Pangdalisay 13 

Mga Pamamaraan sa Paghuhugas (Wudho) 16 

Mga Larawan sa Paghuhugas (Wudho) 21 

Ang Tayammum 22 

Mga Pamamaraan sa Pagta-Tayammum 25 

Mga Bagay na Makakapagpawalang-bisa sa 25 

Wudho 

2 KABANATA-2 

Ang Athaan (Panawagan sa Pagdarasal) 27 

Ang Kabuuan ng Athaan 31 

Panawagan sa Dasal sa Fajr 32 

Panalangin Pagkatapos ng Athaan 33 

Ang Iqamat 34 

3 KABANATA-3 

As-Salat (Ang Pagdarasal) 35 

Mga Obligadong Pagdarasal 38 

Mga Uri ng Pagdarasal 38 

Mga Haligi ng Salat 40 

Mga Obligasyon sa Salat 43 

Sujood As-Sahow 43 

Mga Sunan Us-Salat 43 

Mga bagay na Makakapagpawalang-bisa sa Salat 44 

Mga Gawaing Hindi Kanais-nais sa Salat 44 

Ang Sutra (Tabing sa Pagdarasal) 44 

4 KABANATA-4 

Mga Kilos at Panalangin sa Pagdarasal 46 

Ang Pagsasalarawan sa Apat na Rak'at 47 

Ang Kabuuran ng Pagdarasal 48 

Ang Dalawang Rak-'at na Pagdarasal 55 

Ang Tatlong Rak-'at na Pagdarasal 55 



5 KABANATA-5 

Mga Kahalagahan ng Pagdarasal 56 

Nakakabayad sa mga Pagkakasala 56 

Pagdarasal sa Takdang Oras 57 

Kahalagahan ng Sama-samang Pagdarasal 57 

Pagdarasal itatanong sa Araw ng Paghuhukom 59 

Kahalagahan ng Salatul Fajr at 'Asr 59 

Kahalagahan ng Salatul Isha 60 

Kahalagahan ng Salatul Fajr 61 

Ang Maagang Pagdarasal sa Dhohr 61 

Kahalagahan ng iama'ah sa Salatul Isha 61 

Kahalagahan ng Sunnat na mga Pagdarasal 62 

Pagdarasal at Paghihintay sa loob ng Masjid 63 

6 KABANATA-6 

Iba't-ibang Uri ng mga Pagdarasal 65 

Ang Pagdarasal sa Araw ng Biyernes 65 

Ang Pagdarasal sa Panahon ng Panganib 67 

Ang Pagdarasal sa 'Eid 68 

Ang Pagdarasal sa Witr 69 

Ang Pagdarasal sa Ulan 69 

Ang Pagdarasal sa Eklipse 70 

Ang Pagdarasal para sa mga Naglalakbay 70 

Ang Pagdarasal sa Gabi (Tahajjud) 72 

Ang Pagdarasal para sa Patay (Janazah) 74 

Ang Pagdarasal sa Tarawih 77 

Mga Legal na Pananaw (Fatawa) sa As-Salat 79 

Bibliographiya 87 



Mga Palatandaan 


* 

Bismillahir Rahmamr Raheem 

Sa Ngalan ng Allah, ang Maawain at 
Mahabagin 


Jalla-Jallaluho 

Ang Kataas-taasan 


Subhanaho Wata'ala 

Ang Walang Kapintasan at Kataas- 



taasan 


Sallallahu Alaylii Wasallam 

Mapasa-kanya ang pagpupuri ng 
Allah at ng kapayapaan. 


Radhiallaho Anhom 

Kalugdan sila ng Allah. 


Radhiallaho Anho (a) 

Kalugdan siya ng Allah. 


Alayhis Salam 

Sumakanya nawa ang kapayapaan 

(SKNK) 


Sumakanya nawa ang kapayapaan 

(R.A.) 

Radhiallaho Anho. (Sa Lalake) 

Kalugdan siya ng Allah. 

(R.A.A.) 

Radlnallaho Anha. (sa Babae) 

Kalugdan siya ng Allah. 

'KH 

Letrang may Kudlit sa likuran. 

Walang katumbas na letra sa Pilipino. 

A 

Letrang may Gatlang sa itaas. 

Mahaba ang pagbigkas sa letrang lto. 

AA 

Dobleng letra. 

Mahaba ang pagbigkas sa letrang ito. 


Pagsasatitik sa ibang mga letra 

Roman Arabik Roman Arabik 


TH (i.e. the, they) = 


T 

= b 

T> 

Je 

C S 


‘A 

t 

SH 

= o 5. 

‘H 

c 

‘KH 

C 






ANG PANIMULA 


Ang lahat ng pagpupuri ay para sa Allah M lamang. Ang Taga- 
Paglikha at Panginoon ng lahat. Ang kapayapaan at pagpapala ng 
Allah 'M ay para sa ating Propeta Muhammad % sa kanyang pamilya, 
mga kasamahan at sa lahat ng sumunod sa kanila sa 
pagkamakatarungan hanggang sa Pinakahuling Araw. 


Isa sa pinakamahalagang kaalaman at tungkuling dapat malaman 
ng bawat Muslim ay ang magkaroon ng sapat na kaalaman at 
malawak na pang-unawa tungo sa isang matatag na pagtitiwala na 
ang kanilang mga pagsamba at pagdarasal sa Allah swt. ay nasa 
wastong kalagayan. Sinabi ng Allah 




“ At hindi Ko nilikha ang mga Jinn at mga Tao maliban sa Ako 
(ang Allah) ay sambahin nila (na Nag-iisa) (Q 51:56)". Mula sa talata 
na ito ay malinaw na paliwanag sa bawat taong may mabuti at 
matinong kaisipan na walang ibang dahilan kung bakit tayo nilikha 
maliban sa paglilingkod sa Tunay na Diyos, ang Allah M. Ang ating 
kayamanan, karangalan, katungkulan at mga mahal sa buhay ay lahat 
kasama sa mga bagay na umaaliw sa atin subalit silang lahat kasama 
pati ang daigdig na ito ay puro pansamantalang kasiyahan lamang 
ang maipagkakaloob sa atin dahil silang lahat ay mawawala kasama 
tayo. Ang daigdig at ang nilalaman nito ay puro tukso at pagsubok sa 
tao, kung minsan ang kahali-halinang pang-akit nito ay parang 
malakas na batubalaning humihigop na siyang isa sa mga 
pamamaraan at kadahilanan kung bakit malimit makalimot ang tao sa 
kanilang mabigat na tungkulin sa Allah M, tungkuling pagsamba sa 
araw at gabi at pagbibigay-lingkod para sa Kanya sa lahat ng oras. 



Ang Aklat na ito ay tumatalakay tungkol sa dalawang bagay na 
hindi maaaring paghiwalayin kahalintulad ng kaluluwa at katawan, ito 
ang Taharah (Pagdadalisay) at As-Salat (Pagdarasal). Ang As-Salat ay 
magkakaroon ng silbi kung tama ang pagsasagawa ng Taharah at 
tiyak, tatanggapin ng Allah kung wasto ang pagdarasal na isinagawa. 
Sa Araw ng Paghuhukom, ang pinaka-unang itatanong at bibilangin sa 
mabubuti nating gawa ay ang Pagdarasal (As-Salat) at kung ito ay 
sira ay maaaring mawawalan ng saysay at silbi ang iba nating gawa. 
Ganito kahalaga para sa atin ang magkaroon ng wastong kaalaman at 
tamang pamamaraan kung paano isinasagawa ang Taharah at Salat. 

Bilang pag-iingat sa mga katuruang nilalaman ng babasahin na 
ito (Ang Maiksing Pamatnubay Tungo sa Pang-unawa sa Taharah at 
Salat) ay tiniyak ko muna bago isulat ang anumang paksa na ito ay 
nanggaling sa Banal na Kor'an at batay sa Hadith (Tradisyon) ng 
Propeta Muhammad & 

Lubos ang aking pasasalamat sa Allah m dahil sa Kanyang tulong 
at pahintulot na pagkalooban ako ng lakas at talino upang matapos 
sa pagsulat ang aklat na ito. Dalangin ko sa Allah m na nawa ay 
tanggapin Niya ito bilang paglingkod sa Kanya (lamang) at 
makapagbigay ng malinaw na paliwanag at karagdagang kaalaman 
sa lahat ng Muslim tungo sa isang wasto, matibay at matatag na 
pananampalataya sa Allah m. 



Ang Tanggapan ng Kooperatiba sa Panawagan 
at Pamatnubay sa Pamayanan ng Al-Sulay, Riyadh 
Kaharian ng Saudi Arabia 


Safar 3, 1423H 
April 5, 2003G 



Aa; Hiitiag Pieiliibg Tngo m ?n;->8m a Tihnt il Sikl 


’KaikiMta-l 


Ang Pagdadalisay (AI-'Tahharah) 
a^l . inkll 


Ang pamagat na ito (Ang Pagdadalisay) ay tumutukoy sa mga 
bagay na dapat maisagawa bago magampanan ang mga pagdarasal. 
Ang pagdadalisay sa ating sariling panloob at panlabas ay siya ang 
kauna-unahang bagay na dapat maisagawa ng bawat 
mananampalatayang Muslim bago siya humarap sa Allah %. 

Ang pagdadalisay (o paglilinis) sa puso't isipan ay siya ang 
pangunahing bagay na dapat magampanan tungo sa kaligtasan nang 
ating kaluluwa dahil kung malinis ang panloob na damdamin at 
kaisipan ng isang tao ay mailalayo siya sa pagkakaroon ng mga 
marurumi at masasamang pag-iisip bagkus isang marangal, 
mapagmalaki at matapat na paglilingkod ang maipapakita nito sa 
Allah 3£ . Makapagdudulot na rin ng kapayapaan, kapanatagan at 
katiwasayan sa ating puso't isipan, budhi't damdamin at magiging 
malaya sa mga gawaing paglilingkod, paghahandog (Ibadat) at pag- 
aalaala (Dhikr) sa Allah M. 

Ang pagdadalisay sa ating pisikal na pangangatawan ay siya ang 
pangalawang pagdadalisay na karapat-dapat maisagawa ng isang 
mananampalatayang Muslim dahil kung wala ito ang pagdarasal ay 
hindi matatanggap. 

Ang mga pagdadalisay na tinutukoy sa pisikal na pangangatawan 
ay ang kalinisan ng ating katawan sa pamamaraan ng paghuhugas 
(wudho) sa mga bahagi ng katawan na nakalabas, katulad ng ating 
mukha’t mga braso, mga kamay at paa kung ang 
mananampalatayang Muslim ay nasa katayuan ng (maliit na) 


6 








Hadath 1 at Ghusl 2 (o paligo) kung napapaloob sa katayuang 
Danabah (malaking hadath) ang mananampalatayang Muslim dahil sa 
seksuwal na mga gawain o di kaya ay sa pamamagitan ng mga 
panaginip na nagialaman ng pagnanasa at kusang may lumabas na 
likido mula sa (ari) maselang bahagi ng ating katawan (wet dreams) 3 , 
paglilinis nang dahil sa Najasah (Najis) 4 , ang maligo ng dahil sa 


\ Ang Hadath ay may dalawang uri: ito ang maliit na hadath katulad ng paglabas ng 
hangin o utot, ihi at dumi na ito ay nangangailangan lamang ng wudho o paghuhugas 
at ang pangalawa ay ang malaking hadath o Janabah na ito ay nangangailangan ng 
paligo: katulad nang paglabas ng semilya (dahil sa seksuwal na pakikipagtalik o 
panaginip na may kasamang pagnanasa) mula sa maselang bahagi ng katawan o di 
kaya ay katatapos lamang sa pagreregla at panganganak ng mga babae. 

2 . Ang kahulugan ng Ghusl ay paligo. Ito ay nagiging obligasyon sa mga 
mananampalataya sakaling sila ay nakipagtalik sa asawa na kahit walang tamod na 
lumabas sa kondisyon na ang ari ng lalaki ay (kahit) humipo, sumalat o dumikit sa 
puerta ng babae lalung-lalo na kung ito ay nakapasok sa loob nito. (Sahih Muslim 
Vol. la, hadith no. 349-350, page 220) 

3 . Ayon kay Ali ibni Abi ‘Talib ay kanyang sinabi: Ako ay nagtanong sa Propeta sknk 
tungkol sa paglabas ng Madhey. Kanyang sinabi; Maghugas (o magwudho) kapag ito 
ay Madhey (malabnaw o parang tubig na tamod, karaniwan ito ay lumalabas kapag 
ang isang tao ay nag-iisip na may kasamang pagnanasa at kung minsan ito ay kusang 
lumalabas) at maligo kapag ito ay Maney (malapot na tamod, karaniwan ito ay 
lumalabas sa pamamagitan ng seksuwal na gawain at minsan lumalabas ito sa 
(makaseksuwal na) panaginip ). (al-Tirmidhi) 

4 . Ang Najasah ay tumutukoy sa mga hindi malinis na bagay na dapat iwasan ng 
isang Muslim at kailangang malinisan ito kung ito man ay dumikit o madumihan ang 
kanilang damit, katawan at iba pa. Sinabi ng Allah swt. : “ At dalisayin (linisin) ang 
inyong mga damit (kasuotan) (74:4 Al-MuddaththiryY’Katotohanan , mamahalin ng 
Allah (swt) silang (mga taong) lumingon sa Kanya upang magsisi (sa kanilang mga 
kasalanan) at mamahalin din (Niya) ang mga taong nagdadalisay sa kanilang sarili 
(2:222 Al-Baqarah). Sinabi ng Sugo ng Allah (sknk): “ Ang Pagdadalisay ay kabahagi 
ng pananampalataya” 

Mga Uri ng Najasah (Impurities) 

1. Patay na Hayop : Ito ay tumutukoy sa mga hayop na namatay mula sa natural na 
dahilan, at mga kinatay na hayop na hindi naaayon sa pamamaraang Islamik kung 
paano ito kinakatay. Kasama rin dito ang lahat ng uri ng karne na ito ay hiniwa 
(kinuha) mula sa katawan ng isang nabubuhay na hayop. Naiulat ni Abu Waqid al- 
Laithy (ra) na sinabi ng Propeta (sknk), “Ano man ang hiniwa mula sa katawan ng 
buhay na hayop ay itinuturing na patay,” (ito ay kahalintulad ng isang hayop na hindi 
nakatay sa tamang pamamaraan) Naisalaysay ito ni Abu Dawud at ni at-Tirmidhi, na 
kanilang isinama ito sa mga mabubuting hadith (hassan hadith). Ang hindi kasama 
dito ay ang mga hayop na namatay sa dagat at ang mga balang dayupay, lukton o 

7 



tipaklong (lueosts or Iike grasshopers), mga hayop na hindi tumutulo ang dugo 
katulad ng mga bubuyog o pukyutan, mga langgam, gamu-gamo at iba pang 
kahalintulad nito, ang mga buto, sungay, kuko, balahibo, balat at mga iba pang bagay 
na nanggaling sa mga patay na hayop. 

2. Dugo; ito ay tumutukoy sa mga dugong tumutulo o umaagos. Katulad ng mga 
umaagos na dugo galing sa kinatay na hayop o dugo galing sa regla o panganganak 
ng mga babae. 

3. ^ Ang karne ng baboy. Sinabi ng Allah % ; 

- ' * ' 1 


‘‘Sabihin (O Muhammad!) wala akong nakita sa mga ipinahayag sa akin na bawal 
kainin ng mga naghahangad kumain maliban sa O patay (na hayop), 0 umaagos na 
dugo (mula sa hayop na kinatay) at 0 karne ng baboy dahil katotohanan (ang lahat ng 
iyan ay) hindi malinis (at marumi). (Surah Al-An’am, 6:145). 

4. Suka ng tao (ito ay kapag marami ang likidong bagay na naisuka ng tao), ihi at 
dumi. (Tungkol naman sa ihi ng bata ay maibabase ito sa hadith ni Umm Qais. “Siya 
ay nagpunta sa Sugo ng Allah sknk kasama niya ang kaniyang anak na lalaking 
sumususo pa. (kinuha ng Propeta M ang kanyang anak at pinaupo sa kaniyang 
kandungan) at hindi nagtagal, ang bata ay umihi sa hita ng Propeta M- Ang Propeta, 
M, ay humingi ng tubig at isinaboy (ibinuhos) ito sa ibabaw ng kanyang damit , at 
hindi ito hinugasan. (Sahih Muslim Vol la, hadith no. 287, page 189). Ang ibang 
hadith ay nanggaling sa salaysay ni ‘Ali na kanyang sinabi, Ang ihi ng sanggol na 
lalaki ay dapat mabuhusan ito ng tubig, Ang ihi ng sanggol na babae ay kailangang 
mahugasan ito.” Sinabi ni Qatadah, ang tinutukoy nito ay para sa isang sanggol na 
lalaki na hindi pa pinakakain. Subalit kung siya ay marunong ng kumain ay karapat- 
dapat na mahugasan ang damit na naihian.” 

5. Al-Wadi: ito ay isang likidong malapot at maputi ang kulay, kusang lumalabas 
ito pagkatapos ng pag-ihi. Ang karapat-dapat dito ay mahugasan ang maselang 
bahagi ng katawan at magsagawa ng wudho (munting paglilinis). Hindi ito 
nangangailangan ng paligo. 

6. AI-Ma’dhi (Prostatie Fluid), ito ay maputi at malagkit na lusaw (likido) na 
lumalabas mula sa maselang bahagi ng ating katawan dahil sa mga pag-iisip o mga 
pakiramdam na may kasamang pagnanasa. Kung ito ay mangyari, ay sapat na ang 
mahugasan ang maselang bahagi ng katawan, buhusan ng tubig at kuskusin ang 
damit na nadikitan ng likidong ito. Hindi na kailangan ang paligo dito. Ito ay base sa 
hadith mula kay Ibn Abbas mula kay 'Ali; "Aming inutusang magpunta si Al-Miqdad 
bin Al-Aswad sa Sugo ng Allah sknk upang itanong kung ano ang nararapat gawin 
tungkol sa paglabas ng Madhi mula sa maselang bahagi ng isang tao. Sinabi ng Sugo 
ng Allah sknk: Magsagawa ng wudho' at hugasan ang iyong ari.” (Sahih Muslim Vol 
la, hadith no. 303, page 197) 

7. AI-Mani o Tamod, ito ay isang uri ng likido na lumalabas mula sa maselang 
bahagi ng katawan kapag ito ay nasasalsal o sa pamamagitan ng pagsiping at 


8 



'Haydh (regla) 5 at Nifaas (panganganak), kalinisan ng pananamit 
(na ito ay ligtas sa anumang uri ng Najis), kalinisan ng mga ngipin at, 
kalinisan sa pamamaraan ng pagsusunat (o pagtutuli) sa mga lalaki 6 . 

Ang Taharah o Pagdadalisay ay susi sa pagdarasal at dapat na 
mabigyan ito nang sapat na pagpapahalaga, ganap na kaalaman sa 
tamang pamamaraang naaayon sa katuruan ng Propeta Muhammad 
M- Dapat na tayo ay maingat sa pagsasagawa sa mga rituwal na ito 
dahil kung hindi ito maisagawa sa tamang pamamaraan at 


nangangailangan ito ng paligo. At kung sakali mang mapuna mong dumikit ito sa 
iyong damit na basa pa ay dapat kuskusin ito o hugasan ito ng tubig, kung ito ay tuyo 
na ay dapat lang na kutkutin. Ito ay base sa hadith ni Aisha <&>, na kanyang sinabi, “ 
Kinukutkut ko upang alisin ang tamod ng Sugo ng Allah ££ mula sa kanyang mga 
damit kung ito ay tuyo at hinuhugasan ko ng tubig kapag ito ay basa pa.” 
(Naisalaysay ito ni ad-Darqutni. Abu ‘Awanah at al-Bazzar). At mula rin sa 
pagsasalaysay ni Ibn Abbas ay kanyang sinabi, “Ako ay nagtanong sa Sugo ng 
Allab M tungkol sa tamod na nakadikit sa damit. Siya ay nagsabi na iyan ay 
kahalintulad ng sipon at laway. Sapat lang na ito ay kuskusin o haguran ito ng 
basahan.” (Tingnan ang Fiqh-us-Sunnah Vol. 1 pahina 11 ni As-Sayyid Sabiq) 

5 . Ang ‘Haydh o pagreregla ay isang katayuang hindi pagkadalisay sa mga babae, sa 
katayuan na ito ay ipinagbawal sa kanila O ang magdasal ganuon din na 
ipinagbabawal ang pakikisiping sa kanila, hanggang sila ay maging malaya sa 
pagreregla at (makapagsagawa ng Ghusl) makapaligo o makapagdalisay sa sarili, 
sinabi ng Allah M : 

~ * s r," ^ ^ 

e LloJ I li S l JJ I 


s y 

ZLij 


>(A1-Baqarah 222) 




“ At (kung) ikaw ay tanungin nila tungkol sa regla. Sabihin mo, iyan ay Adha, kaya 
umiwas (o lumayo) sa mga babae sa panahon ng kanilang pagreregla at huwag 
lumapit sa kanila (o huwag makipagtalik sa kanila) hanggang sila ay maging malinis 
(mula sa pagreregla at nakapaligo). (Surah Al-Baqarah 2:222) 

© Ipinagbawal din sa kanila ang pagpasok sa mga Masjid, sinabi ng Propeta 

" e S > y ^ 

££ : J^-l H j\ 

“Hindi ko pinapayagang makapasok sa Mosque ang (babaing) nereregla at mga 
(taong) nasa katayuang Junub (sexual impurity)” (Abu Dawud no. 232) 

6 . Ito ang Sunnan-ul-Fitra , ang literal na kahulugan ng Fitra ay “Kalikasan”. 

Nai-ulat ni Abu Hurairah Ang limang gawain sa Fitra: “Pagtutuli, pag-aalis o 
pag-aahit ng buhok sa maselang bahagi nang ating katawan (pubie hairs), pagpuputol 
ng kuko, pag-aalis o pagbubunot ng buhok sa kilikili at ang pag-aayos ng bigote.” 
(Sahih Muslim, Chapter 103, HadithNo. 495, page 159) 

9 



mapabayaan ito ay maaaring hindi tanggapin ng Allah m ang isang 
pagdarasal. 


Ang Islam ay naglagak nang tunay at mabigat na pagpapahalaga 
sa pagdadalisay sa puso at kaisipan na may kasamang pagiilinis sa 
katawan dahil ang pagdadalisay sa puso at isipan ay sa paglilinis ng 
katawan na rin ito maihahalintulad. 

Ang pagiilinis ng katawan ay naisasagawa ito sa dalawang bagay: 
Una, ay sa pamamagitan ng tubig at ang pangalawa, ay sa 
pamamaraan ng Tayammum 7 . 

Ang paglilinis na ito ay isang banal na kautusan mula sa Allah M . 



g ol ^ Jl*r j ^ :Jl*j JB 


At sinabi ng Allah §£ : " Mayroon (sa loob ng masjid) na mga lalaking 
nagmamahai na maging dalisay; at mamahalin ng Allah % silang 
(mga taong) nagdadalisay sa sarili 8 ." 

Mula sa taludtod na ito ay nagpapatunay na ang isang tunay 
na Muslim ay dapat na dalisayin ang kanyang pisikal na 
pangangatawan, kaisipan at puso na may kasamang hangaring tapat 


para sa Allah m lamang. 

\jLS\l J\ iSl i>.i; > :JU:JI5 

jl y. ijl ^S^yrj 


At sinabi ng Allah M : "O kayong mga naniniwala! Kung kayo'y 
may balak na isagawa ang As-Salaat (pagdarasal), ay hugasan ang 
inyong mukha at mga kamay hanggang siko, haplusin (ng basang 
palad) ang inyong ulo at (hugasan) ang inyong mga paa hanggang 
bukong-bukong" 9 . 

Samakatuwid, ang paghuhugas bago mr gdasal ay isang banal na 
kautusan mula sa Allah m . Walang pegdarasal na tatanggapin 
maliban sa mga pagdarasal na may kasamang paghuhugas at 


7 . Basahin ang kahulugan ng tayammum at ang mga pamamaraan kung paano ito 
isinasagawa mula sa pahina 22 hanggang 25 (sa aklat na ito). 

8 . Surah Al-Tawbah 9:108 

9 . Surah AI-Maidah 5:6. 


10 



paglilinis ayon sa naitakdang pamamaraan kung paano ito 
isinasagawa. Sinabi ng dakilang Propeta Muhammad M : Walang 
pagdarasal na tatanggapin kapag ito ay walang pagdadalisay (sa 
katawan) mula sa mga bagay na hindi dalisay. Ang kadalisayan ay 
kabahagi ng mga pagsamba at pintuan ng Paraiso. Ang paghuhugas 
(Wu'dho) ay isa sa mga pagsambang magkakamit ng malalaking 
gantimpala mula sa Allah m . Ang mga mananampalatayang Muslim 
na maingat sa pagsasagawa sa rituwal na ito ay kasama sa mga 
taong tatawagin sa Araw ng Muling Pagkabuhay na ' AI-Ghurr-ul- 
Mu'hajjalun" dahil sa kinang o ningning na nagmumula sa kanilang 
mga mukha bunga ng (kanilang) paglilinis at paghuhugas (wudho'). 

Mula sa salaysay ni Nu'aim Al-Mujmir & , ay kanyang sinabi: 
"Minsan ako ay umakyat sa bubong ng mosque kasama si Abu 
Hurairah 4 », siya ay naghugas (wudho) at kanyang sinabi, "Narinig ko 
ang Propeta M na kanyang sinabi " Sa Araw ng Muling Pagkabuhay, 
ang aking mga tagasunod ay tatawaging AI-Ghurr-ul-Mu'hajjalun 
tanda ng kanilang kalinisan (Wudho) at ang sinumang may gustong 
palawigin ang kanyang ningning ay hayaang gawin niya ito 10 (sa 
isang ganap na pamamaraan). Kasama sa mga kahalagahan ng 
pagdadalisay ay makababawas ito sa ating mga pagkakasala 12 , sa 
Araw ng Pagkabuhay na Muli ay magkakaroon ng ningning ang ating 
mga mukha't katawan dahil sa paghuhugas (wudho) 12 , Tayo ay 
makikilala ng Propeta Muhammad m sa kabilang buhay dahil sa ating 
wudho sa araw ng kanyang pamamagitan 13 . 


l0 . Sahih al-Bukhari Vol. 1 HadithNo. 138 

» Nai-ulat ni Uthman 4* na sinabi ng Sugo ng Allah $s:”Sinumang magsagawa ng 
paghuhugas (wudho) nang mahusay ay tunay na maaalis nito ang mga kasalanan sa 
ating katawan at ito ay dadaloy maging sa ilalim ng kanyang mga kuko.” (Muttafaqon 
'Aiayh [nagsang-ayon si Bukhari at Muslim]) 

12 . Nai-ulat ni Abu Hurairah na sinabi ng Sugo ng Allah $g: “ Ang aking mga 
tagasunod ay tatawagin sa Araw ng Pagkabuhay na Muli na may kasamang ningning 
ang kanilang mga ulo (kasama dito ang mga kamay at paa) tanda ng kanilang 
paghuhugas (wudho). Kaya t sinuman sa inyo ang nagnanais na palawigin ang 
kanyang ningning, hayaang gawin niya ito. (Muttataqon ‘Alayh [nagsang-ayon si 
Bukhari at Muslim) 

13 . Nai-ulat ni Abu Darda na sinabi ng Sugo ng Allah : “Ako ang pinaka-unang 
bibigyan ng kautusan upang magpatirapa sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at ako rin 
ang pinaka-unang uutusang bumangon. At tatanawin ko ang aking kapaligiran at 
makikilala ko ang aking mga tauhan na kabilang sa mga tao, mula sa aktng harapan at 

11 



Ang 'Tahaarah (Pagdadalisay) ay napakahalaga dahil siya ang susi 
sa pagdarasal at kung wala ito, ang ating mga pagdarasal ay 
maaaring hindi katanggap-tanggap sa Allah %. 

Ang Pagdadalisay ay isang banal na kautusan at paglilingkod sa 
Allah M- 


L *** 3 ^ Ojj >■ S/j Oj^J^ 

I ljJLf ^ls t LliJI jl >aj(ill yx JL^-1 ^ L> 


i U i±L 


Sinabi ng Allah 

'D kayong mga naniniwala! Huwag lapitan ang As-Salat (ang 
dasal) kapag kayo ay nasa kalagayan ng pagkalango hanggang sa 
inyong malaman (ang kahulugan) ng inyong binibigkas, ni kapag kayo 
ay nasa kalagayan ng Janaba (nakipagtalik sa asawa [may lumabas 
man na semilya o wala] o may lumabas na semilya sanhi ng panaginip 
at hindi pa naliligo) maliban kapag naglalakbay sa daan (nang walang 
sapat na tubig o dumadaan lamang sa loob ng masjid), hanggang sa 
matapos na inyong mahugasan ang inyong buong katawan 
(makaligo). At kung kayo ay may karamdaman, o naglalakbay, o ang 
isa sa inyo ay nanggaling sa tawag ng kalikasan, o kayo ay 
nakipagtalik sa mga kababaihan at wala kayong matagpuang tubig, 
magsagawa ng Tayammum sa pamamagitan ng malinis na lupa at 
haplusin ang inyong mga mukha at kamay. Katotohanan, ang Allah ay 
Laging Mapagbigay-Paumanhin, ang Mapagpatawad. SurahAn-Nisa 4:43) 


ganoon din sa aking likuran at ganoon din sa aking kanan at ganoon din sa kaliwa. 
Ang isang lalaki ay nagtanong. O Sugo ng Ailah, paano mo makikilala ang iyong mga 
tauhan mula sa mga ibang tao sa pagitan ng panahon ni Noe at sa iyong mga tauhan 9 
Ang kanyang sagot ay; Siia ay may mapuputing mukha , braso ( kamay) at paa sanhi 
ng kanilang paghuhugas (wudho). Wala maliban sa kanila ang may ganoon, at 
makikilala ko sila dahil katunayan hahawakan nila ang kanilang aklat sa kanilang 
kanang kamay at makikilala ko sila dahil magtatakbuhan ang kaniiang mga anak sa 
kanilang harapan. (Ahmad) 


12 



Mula sa talaan ni Muslim ay kanyang sinabi na sinabi ni Abu Malik 
Al-Ash'ari <$> na sinabi ng Sugo ng Allah 


iiiij iii il i^Jij t otiiy jj^Ji » 

t 0 Ia^j <&LaJlj t ^aJ'j < ~&r f>«J'j < j^jS'j U 

< (1 /> # </ ,<#. / i<|/ * ! /tfit < 

(( i^Ajj^ j' <U>Jb £jL 3 t jA*j ^ui' t dJLlP j' cJj tfUv- 


((ATTOHURO SHATROL EEMAAN, WAL’HAMDU-ULLAAHI TAMLAO MEYZAAN, WA 
SUB’HAANALLAHI WALLAHU AKBARO TAMLAO MA BAYNAS SAMA-I WAL AR’DH, WAS 
SAWMO JUNNATON, WAS SABRO ’DHIYA-ON, WAS SADAQATO BURHAANON, WA 
QUR’AANO 'HUDATON LAKA AW 'ALAYKA, KOLLON NAASI YA’GHDU, FABAAI-'ON 
NAFSAHO FAMOTIQOHA AW MOWBIQOHAA )) 

((Ang kalinisan (o kadalisayan) ay kabahagi sa paniniwala. Ang 
AIhamduIMafr* ay pupunuin niya ang timbangan, at ang Subhanallah 
at ang AHaho Akbar 15 ay pupunuin nilang dalawa ang pagitan ng 
langit at mundo. Ang Sadaqah (Karidad) ay palatandaan, ang Sabr 
(Pagtitimpi o Pagtitiis) ay liwanag; at ang KoKan ay maging (para) sa 
iyo o di kaya ay laban sa iyo. Bawat tao ay nag-uumpisa ng maaga at 
ibinibinta ang sarili, alin sa dalawa (ang mangyayari) kalayaan o di 
kaya ay kasiraan. 


Mga uri ng tubig na maaring gamitin sa pagdadalisay 
(Taharah): 


1. ) Tubig ng Mutlaq 16 

2. ) Gamit na tubig (para pangdalisay). 17 


14 . ang kahulugan ay : “Ang pagpupuri ay para sa Allah”. 

15 . ang kahulugan ay : ‘ 4 Ang Allah ay malayo sa kapintasan at ang Allah ay Dakila”. 

16 . Ang ganitong uri ng tubig ay itinuturing na tunay na tubig dahil sa uri ng 
pinanggalingan nito. Kaya pinapayagang gamitin ito ng sinuman sa paglilinis o 
pagdadalisay sa sarili. Ito ay binubuo ng: *Tubig na nanggaling sa ulan, niyebe at 
yelo *Tubig sa dagat * Tubig na nanggaling sa balon ng Zamzam * Tubig na nabago 
(kasama dito ang mga tubig na naiba ang kanilang anyo dahil sa matagal na panahon 
ng nakatago o di kaya ay dahil sa pook na kilalagyan nito o di kaya ay dahil nakahalo 
ito sa mga sangkap o mga materyal na hindi Iahat maalis kung ito man ay tatanggalin 
katulad ng mga Iumot, dahon ng mga punongkahoy at iba pa.) 

13 



3. ) Tubig na may halong sangkap na malinis. 18 

4. ) Tubig na may halong sangkap na hindi malinis. 19 

Tungkol naman sa mga natitirang tubig, (left over water) ito ay 
tubig na natira sa isang palayok o kaldero pagkatapos gamitin 
(inumin) ng iba. 

Limang (5) uri ng mga tirang tubig. 

1. Ang natirang tubig sa kaldero o palayok pagkatapos uminom dito 
ang mga tao. 20 

2. Ang tubig na naiwan sa isang sisidlan pagkatapos inumin ng isang 
"katanggap-tanggap" na hayop (katulad ng mga hayop na ang 
kanilang karne ay pinapayagang kainin ng mga Muslim). 21 


17 . Ang kategoryang ito ay tumutukoy sa mga patak ng tubig na nanggaling sa tao 
pagkatapos niyang magsagawa ng wudho o ghusl (paligo). Ito ay naituturing na 
malinis dahil bago ito gamitin para sa pagdadalisay ay talagang tunay at malinis, at 
walang batayan na makapagpapatunay na ang pagkadalisay nito ay nawala. Ang 
salitang ito ay bumabase sa hadith ni Rabi’ bint Mu’adh 4* na kanyang isinalarawan 
ang pagwu-wudho ng Sugo ng Allah, na kanyang sinabi “Pinahiran niya (ang Sugo ng 
Allah) ang kanyang ulo (ng tubig) mula sa mga patak o tulo na naiwan sa kanyang 
mga kamay mula sa pagwu-wudho.” Ang hadith na ito ay naisalaysay ni Ahmad at 
Abu Dawud. Ayon naman kay Abu Dawud, “Ang Sugo ng Allah ££ ay pinahiran ang 
kanyang ulo sa mga natitirang tubig na nasa kanyang mga kamay”. 

18 . Kasama sa kategoryang ito ang tubig na may halong ibang sangkap o sustansiya 
katulad ng sabon, saffron, mga bulaklak at iba pang bagay na ayon sa Shariah ay 
malinis at puro. Ang tubig na ito ay maituturing na dalisay hangga’t ito ay hindi 
nahahaluan ng mga bagay o sangkap na maaaring maging sanhi upang ito ay hindi na 
maituturing na (malinis na) tubig at hindi maaaring gamitin sa pagdadalisay sa 
katawan. (tingnan ang Fiqh-us-Sunnah ni As-Sayyid Sabiq, VoI. 1 page 3). 

19 . Ang kategorya ng tubig na ito ay nahahati sa dalawang kategorya: O Ang isang 
hindi malinis na sangkap o sustansiyang nababago ang lasa, kulay at amoy ng tubig. 
Ang ganitong uri ng tubig ay hindi maaring gamitin sa pagdadalisay. @ Ang ganitong 
uri ng likido ay maituturing parin na tubig, Ang kahulugan nito ay ang mga sangkap o 
mga sustansiya ay hindi niya nabago ang lasa, kulay at amoy ng tubig, kaya ang 
ganitong uri ng tubig ay pinapayagang gamitin sa pagdadalisay. (tingnan ang Fiqh-us- 
Sunnah ni As-Sayyid Sabiq, Vol. 1 page 4). 

20 . Ayon sa katuruan ng Shariah, ang ganitong uri ng tubig ay maituturing na dalisay 
at puro kahit ang taong gumamit nito ay isang Muslim, o di kaya ay mga taong 
walang paniniwala (sa Allah swt.), taong nasa hindi pagka-dalisay na katayuan dahil 
sa hindi pa nakapaligo pagkatapos makipagtalik sa asawa (post-sex impurity) o di 
kaya ay isang babaeng nireregla. (tingnan ang Fiqh-us-Sunnah ni As-Sayyid Sabiq, 
Vol. 1 page 4 & 5). 


14 



3 . Ang naiwanang tubig sa isang palayok o kaldero pagkatapos 
uminom dito and isang asno, meia, mga hayop at ibong maninila. 22 

4. Ang naiwanang tubig sa isang palayok o kaldero pagkatapos 
uminom dito ang pusa. 23 

5. Ang naiwanang tubig sa isang sisidlan pagkatapos mainuman ito 
ng baboy o aso. 24 


Ang ganitong uri ng tubig ay maituturing na dalisay dahil ang hayop na uminom 
dito ay kinakain ng tao,ang kanyang laway ay puro. Sinabi ni Abu Bakr ibn al- 
Mundir, “Ang mga pantas sa Islamik ay nagkasundo na ang ganitong uri ng tubig ay 
maaaring inumin o gamitin sa pagdadalisay ” 

22 . Ang ganitong uri ng tubig (left over water) ay maituturing na dalisay o puro, ito ay 
base sa hadith ni Jabir na ang Sugo ng Allah ay tinanong tungkol sa isang tubig 
inumin na iniwanan (pagkatapos gamitin ito) ng mga asno. Ang sagot ng Propeta 
sknk ay, ‘Tuwede, at ang mga tubig inumin pagkatapos gamitin ng mga maninilang 
hayop.” Ang hadith na ito ay mula sa salaysay ni Ash-Shaf i, Ad-Darqutni at Al- 
Baihaqi na kanilang sinabi “Kung pagsasama-samahin ang mga pinanggagalingan ng 
hadith na ito ay lalo itong titibay.” At mula sa salaysay rin ni Ibn ‘Umar, na ang Sugo 
ng Allah sknk ay nasa paglalakbay, siya ay lumabas ng gabi. Nadaanan niya ang isang 
lalaking nakaupo sa tabi ng lawa. Sinabi ni ‘Umar, “Nakainom ba ngayong gabi sa 
iyong lawa ang maninilang hayop?” Sinabihan siya ng Sugo ng Aliah sknk. “O! may- 
ari ng tawa, huwag mong sabihin sa kanya. Hindi ito mahalaga, ang para sa kanya 
(ang hayop na maninila) ay kung ano ang dinadala ng kanyang tiyan at ang anuman 
ang kanyang naiwan ay para sa atin, tubig para sa inumin at pagdadalisay.” Ito ay 
naisalaysay ni Ad-Darqutni. Naiulat ni Yahya ibn Sa’eed na minsan si “Umar ay 
kasama sa isang samahan na kabilang doon si ‘Amr ibn al-‘Aas, at noong sila ay 
dumating sa lawa, sinabi ni ‘Amr, “O! may-ari ng lawa, natuklasan ba ng mga 
maninilang hayop ang iyong Iawa? Sinabi ni ‘Urnar, “Huwag mong ipaalam sa amin, 
dahil ang mga tao ay umiinom pagkatapos ng mga maninilang hayop at ang mga 
maninilang hayop pagkatapos ng mga tao.” Ito ay naiulat ni Malik sa kanyang al- 
Muwatta. (tingnan ang Fiqh-us-Sunnah ni As-Sayyid Sabiq, VoI. 1 page 5 & 6). 

“ 3 . Ang uri ng tubig na ito (leftover water) ay maituturing na rin na dalisay. Ito ay 
napatunayan mula sa hadith ni Kabshah bint Ka’ab na siya, noong nasa pangangalaga 
ni Abu Qatadah, ay pumasok sa kuwarto upang bigyan siya ng tubig. May dumating 
na pusa at uminom ito ng medyo marami sa tubig, at iumapit si Qatadah para buksan 
ang sisidlan ng tubig upang makainom doon ang pusa ng marami. Sinabi ni Kanshah, 
“napansin niya na siya ay aking pinanonood.”Siya ay nagtanong, “Nabigla kaba, 
aking pamangkin? Ang sagot ko ay “Oo”. Kanyang sinabi “Ang Sugo ng Allah, sknk 
ay kanyang sinabi “Ito (ang pusa) ay malinis at nakikipaghalubilo sa inyo.” 

24 . Ang ganitong uri ng natirang tubig ay itinuturing na hindi malinis at dapat na 
maiwasan. Naitala ito ni Al-Bukhari at Muslim, mula sa autoridad ni Abu Hurairah, 
na sinabi ng Sugo ng Allah, “kung ang aso ay uminom sa isa sa inyong mga sisidlan, 
ay hugasan ito ng pitong beses.” At idinagdag pa ni Ahmad at Muslim, “linising 

15 



Ang mga pamamaraan kung paano isinasagawa ang 
paghuhugas (wudho') 2S : 

1. Mag-umpisa sa iyong layunin (na ang paghuhugas na iyong 
isasagawa ay) upang dalisayin ang iyong sarili. (kinakailangan 
ding pakiramdaman mo ang iyong sarili kung kailangan mo bang 
magsagawa ng Istinja 26 o hindi). 


mabuti ang isa sa inyong mga sisdlan kung ito man ay maiaklakan o mahimud ng aso 
ng pitong beses, ang unang pagiilinis ay may kasamang buhangin o lupa. ’ Tungkol 
naman sa tubig na naiwanan ng baboy ay maiiwanag na itinuturing na ito ay marumi. 
25 . Nai-ulat ni Humran , ang alipin ni ‘Uthman : at kanyang sinabi “ Nakita ko si 
'Uthman bin ‘Affan & na nanghingi ng (isang malaking basong) tubig (at noong 
maibigay sa kanya) ay binuhusan niya ng tubig ang kanyang mga kamay at hinugasan 
ito ng tatlong beses at inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa loob ng sisidlan ng 
tubig (at kumuha ng sandakot na tubig) at siya ay nagmumog, hinugasan niya ang 
kanyang ilong sa pamamaraang pagsinghot ng tubig at pagkatapos ay isininga ito. 
Ang sumunod ay hinugasan niya ang kanyang mukha at kamay hanggang siko ng 
tatlong beses, ipinunas niya ang kanyang basang palad sa ibabaw ng kanyang uio at 
kanyang hinugasan ang kanyang mga paa hanggang bukong-bukong ng tatlong beses. 
Pagkatapos ay sinabi ng Sugo ng Ailah’ sknk, “ Kung mayroon mang taong 
magsasagawa nang paghuhugas na kahalintulad nang sa akin at magdasal ng 
daiawang rak’at na wala siyang iniisip ng iba (at walang relasyon sa kasalukuyang 
pagdarasa!) ay siya ay bibigyan ng kapatawaran sa kanyang mga nakaraang 
pagkakasaia”. (Sahih al-Bukhari, Yolume 1, Chapter no, 24, Hadith no. 161 page 


113) 

26 . Ang kahulugan ng Istiiya ay ang pagbibigay pansin sa panawagan ng kalikasan 
(mai-ihi o madudumi) at ang pagpasok sa palikuran dahil sa sariling pangangailangan. 
Laiung katanggap-tanggap kung uunahin ito bago isagawa ang mga paghuhugas 
(wudho) para sa pagdarasal. Sa pagpasok sa palikuran ay ang kaliwang paa ang unang 
ihahakbang papasok at banggitin ang: 

dl> (4^! p—s) 

(Bismillahi)“Allahumma innee a’udhobika minal ‘khobthe wal 4 khabaa-ith” , 


Ang kahulugan ay (Sa Ngalan ng Allah) “ 01 Allah ako ay nagpapakupkop sa iyo 
mula sa mga masasama at sa mga gumagawa ng mga kasamaan. 1 At pagkatapos 
mong gamitin ang palikuran ay unang ihakbang ang kanang paa sa paglabas at 

banggitin ang Ghufraanak: 2JL X “Ang kahuiugan ng Ghufraanak ay: “Hinihiling 

ko (ya Allah!) ang iyong kapatawaran.” 


16 



2. Tasmiyyah: Bigkasin ang "Bismillah" 27 at hugasan ang dalawang 
kamay 28 . hanggang galang-galangan. 

3. Madhmadhah: Magmumog 29 ng tatlong beses (mas mainam kung 
ito ay masipilyuhan 30 ). 

vt Tandaang mabuti, kapag iihi o dudumi sa labas ay kinakailangang ikubli 
ang sarili sa paningin ng tao at huwag humarap sa Qiblah (sa direksiyon ng 
Makkah),Sahih Muslim Vol la, hadith no. 262, page 178. Mas makabubuti sa kanila 
ang humarap sa ibang direksiyon. Lalung kanais-nais na gamitin ang tubig sa 
paghuhugas ng ihi at dumi (Sahih Muslim Vo! la, hadith no. 270, page 181), subalit 
kung walang makitang tubig ay pinapayagan ang (Istijmar) gumamit ng isang malinis 
na bagay katulad ng bato (tatlong piraso) at ihipo ito sa dinadaanan ng ihi at ang 
malinis o tuyong buhangin (ipahid ito sa dinadanan ng dumi, kinakailangang 
maraming beses hanggang sa matiyak mong nalinis ito ng mabuti) kung ito ay dumi. 
Ang paggamit sa kaliwang kamay ay ipinag-utos (Sahih Muslim Vol la, hadith no. 
267, page 180).” 

07 

” * Ang pagbigkas sa Tasmiyyah 0 Bismillah (SaNgalan ng Allah) bago maghugas ay 
kanais-nais dahil sinabi ng karamihan sa mga kasamahan ng Propeta sknk, na 
kanilang sinabi na sinabi ng Propeta sknk: 

(( 4 ^ ^ )) 

LA- WU’DHO A LIMAN LAM YA’DHKORISMALLAAHI ‘ALAYHI 

Ang kahulugan ay: (( Walang pagdadalisay sa kanya na hindi binanggit ang pangalan 
ng Allah (bago isagawa ang wudho. )) (Abu Dawud 1:75). Tingnan ang larawan 
bilang l & 2 sa pahina 21. Subalit kung ang isa ay nasa loob ng palikuran 0 banyo, ay 
hindi na niya dapat banggitin ang Tasmiyyah ng malakas bagkus dapat lang na ito ay 
maisapuso lamang / Fatawa Islamiyyah Vol. 2 Page 74 (Ibn Uthaimen). 

. Itinatagubilin ang paghuhugas sa mga kamay bago ilagay ang kamay sa sisidlan ng 
tubig, lalung-lalo na kapag ang tao ay kagigising lang galing sa pagtulog, dahil mula 
sa talaan ng dalawang sahih (Sahih Bukhari and Sahih Muslim) na si Abu Hurayah 
ay nagsabi na sinabi ng Sugo ng Allah M: 

S? Aj*Aj 0' ^ 0 jj J>Jj iil)) 

((dJj cj\j Jjf Jj 

“ I’DHAS TAYQA’DHA A’HADUKOM MINNAWMIHI FALA YUD’KHIL 
YADAHO FIL-ANA-I QABLA AYYA’GHSILAHA ‘THALAATHAN, FAIN 
A’HADAKOM LA-YADRI AYNA BA-TAT YADUHO.” 

Ang kahulugan ay: (( kapag nagising ang isa sa inyo galing sa pagtulog, ay 
huwag ilagay ang kanyang kamay sa sisidlan ng tubig hanggang sa mahugasan niya 
muna ito ng tatlong beses, dahil hindi niya alam kung saan nakarating sa gabing iyon 
ang kanyang mga kamay.” (Fath Al-Bari 1:316, Muslim 1:233) 

" . Tingnan ang larawan bilang 3 sa pahina 21. 


17 



4. Istinshaq: Linisin ang loob ng ilong sa pamamaraang pagsinghot 
ng tubig ng tatlong beses at isinga ito. 31 

5. Hugasan ang buong mukha (hanggang sa dulo ng mukha na 
tinutubuan ng buhok at ihaplos ang mga kamay pababa sa iyong 
balbas 32 ) ng tatlong beses. 

6. Hugasan ang mga braso hanggang siko 33 ng tatlong beses, 
(mag-umpisa sa kanang kamay bago kaliwa). 

7. Punasan ang buhok ng basang kamay, minsan lamang (mag- 
umpisa sa noo pababa sa batok at pabalik) at ibaba ito sa 
dalawang tayngang nakapasok sa loob ng taynga ang dalawang 
hintuturo upang linisin ang ioob nito at hinahaplos naman ng 
hinlalaki ang labas ng taynga . 

8. Hugasan ang mga paa hanggang bukong-bukong ng tatlong 
beses, mag-umpisa sa kanang paa bago kaliwa. Tungkol naman 

30 Nai-ulat ni Abu Hurairah 4* : Sinabi ng Sugo ng Allah: “Kung hindi dahil sa 
maaaring maging pabigat sa mga mananampalataya ay naipag-utos ko sana sa kanila 
ang paggamit ng ‘Siwak'’ (sipilyo) sa bawat orasan ng pagdarasal.” (Sahih Muslim, 
Ghapter 102 , Hadith 487, page 158) 

31 . Sinabi ni Laqit bin Sabrah 4*, “Sinabi ko, O Sugo ng Allah! Sabihan mo ako 
tungkol sa Wu’dho’, Ang sagot ng Sugo ng Allah 

“ASBI’GHIL WL’DHO’, WA ‘KHALLIL BAYNAL ASAABIT, WA 
BAALPGH FIL ISTINSHAAQIILLA AN TAKUNA SA-IMAN” 

Ang kahulugan ay: “Isagawa ng maayos ang Wu’dho’, hugasan ng tubig ang bawat 
pagitan ng iyong mga daliri at labisan ang paglilinis (ito ang pasinghot ng tubig at 
isinga ito) sa inyong ilong, maliban kung ikaw ay nag-aayuno.” Abu Dawud 1:99. 
Tingnan ang larawan bilang 4 sa pahina 21. 

Mula naman sa hadith ni Hammam bin Munabbih ay kanyang sinabi na 
maraming hadith ang naiparating ni Abu Hurairah sa amin mula sa Sugo ng Allah $$ 
at isa sa mga ito ang, “Kapag ang isa sa inyo (ay magsasagawa ng wudho’) 
kinakaitangang magsinghot ng tubig at linisin (ang loob ng ilong). Sahih Muslim Vol. 
l,page 153 

32 . Naitala ni Imam Ahmad na sinabi ni Abu Wa’il, “Nakita ko si ‘Uthman (bin Affan) 
noong siya ay nagsasagawa ng Wu’dhoL... Noong hugasan niya ang kanyang mukha 
ay pinadaan ang kanyang mga daliri pababa sa kanyang balbas ng tatlong beses. 
Kanyang (Uthman) sinabi “ Nakita ko ang Sugo ng Allah sknk na kanyang ginagawa 
ang mga (galaw na) nakita ninyo na aking ginagawa.” (Jami’ Al-Masanid was-Sunan 
17:197). Tingnan ang larawan bilang 5 sa pahina2l. 

33 . Tingnan ang larawan bilang 6 sa pahina 21. 

18 



sa mga nakasuot ng medyas (naisuot niya ito noong siya ay nasa 
katayuan ng pagkadalisay) ay maaari lamang para sa kanya ang 
ipunas ang kanyang basang palad sa ibabaw ng kanyang medyas 
(ang kanang kamay sa kanang paa at ang kaliwang kamay sa 
kaliwang paa.). 34 

9. Kapag natapos ang pagwu-wudho sa isang ganap at maayos na 
pamamaraan 35 ay lalung kanais-nais kung ikaw ay humarap sa 
qiblah o ang direksiyon ng Makkah at bigkasin ang panalangin na 
ito: "Ash-hadu Alla-ilaaha Illallahu wa anna Mu'hammadan 
'Abduho wa Rasuluho". 36 Lalong maganda kung makapagsagawa 
ka ng dalawang rak'at na pagdarasal na sunnat. 37 


34 . Tungkol naman sa mga nakasuot ng medyas ay maaari sa kanila na gayahin ang 
sunnah ng Propeta M na ipinupunas ang kanyang basang palad sa ibabaw ng kanyang 
medyas. Ayon kay Aws bin Abi Aws, “Nakita ko ang Sugo ng Allah sknk na nagwu- 
wudho’ at pinahiran (ng basang palad) ang ibabaw ng kanyang medyas. Siya ay 
tumayo para magsagawa ng pagdarasal.” Ahmad 4:8, Ang bisa ng pagpupunas sa 
medyas ay pinapayagan sa mga manlalakbay ng tatlong araw at tatlong gabi at isang 
araw at isang gabi sa mga residente (Sahih Muslim Vol Ia, hadith no. 276, page 184) 
Pagkatapos ng paghuhugas ay bigkasin ang: “Ash-Hadu Alla-Ilaaha Illallaahu 
Wahdahu Laa Shareekalah, Wa Ash-Hadu Anna Muhammadan Rasulollah/ 5 
j5 . Sinabi ni ‘Umar bin Al-Khattab 4* na minsan may isang lalaking nagsagawa ng 
pagwu-wudho at may naiwanang parte sa kanyang paa na kasinlaki ng kuko na hindi 
nabasa. Nakita ito ng Propeta sknk. At sinabihan siya: 

" ARJI' FA-A'HSINU WU'DO-AKA" 

Ang kahulugan ay: ‘ 4 Bumalik ka at magsagawa ng maayos na pagwu- 
wudho’”. (Muslim 1:215) 

Sinabi ni ‘Abdullah bin ‘Amr: “Minsan sa aming paglalakbay, ang Sugo ng 
Allah sknk. ay naatraso. Inabutan niya kaming (nagmamadaling) nagwu-wudho dahii 
sa may nalalabi pang kunting oras sa salatul ‘Asr na kasalukuyang pinapahiran namin 
ang aming mga paa. Siya ay sumigaw at ang kanyang sinabi ay: 

^ s s s 9 S 

((jU)i 'ja )) 

" ASBI'GUL WU'DHO-A WAYLOLLIL A'QAABI MINAN NAAR" 

Ang kahulugan ay (( “Isagawa ang pagwu-wudho’ ng mahusay. Iligtas ang 
inyong mga sakong mula sa apoy (ng impiyerno).)) Fat’h Al-Bari 1:319, Muslim 
1:214. 


19 




. Sinabi ng Propeta sknk: 

0! J Jjjl 4—J[ Sl 01 i^l : I *ji>j il '— **j=i [>* ^)) 

((£U,i$Jl Jilb c iOUi)l ^Syiil Oljjl <d C-0xi3 c 0*UP lX<Jt-a 

"MA MINKOM MIN A'HADIN YATAWADDHA-0 FAYABLI'GHO aw 


FAYUSBIGHOL WU'DHO, YAQULO: "ASH-HADU ALLAAILA-HA ILLALLAHU, WA 
ANNA MU'HAMMADAN 'ABDUHO, WA RASULUHO, ILLA FUTI'HAT LAHU 
ABWAAB AUANNATI-THTHAMAANIYYATI, YAD'KHULO MIN AYYIHA-SHA-A." 


Ang kahulugan ay: “((Kung s ino man sa inyo ang magsagawa ng maayos na pagwu- 
wudho’ at banggitin ang, 44 Ako ay sumasaksi na walang diyos na karapat dapat 
sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay kanyang alipin at Sugo, Ang walong 
pintuan ng Paraiso ay mabubuksan para sa kanya para pumasok doon kahit saang 
pintuan ang magustuhan niya.))' 5 (Muslim 3:209, Ahmad 4:153, Abu Dawud 1:118, 
An-Nasai 1:92, Ibn Majah 1:159). 

Ayon kay 'Uqbah bin ‘Amir, kanyang narinig ang Propeta M habang siya (ang 
Propeta) ay nagbibigay ng talumpati; 

> O s S= 0 

c*Sll <>Jjj 

"MA MIN MUSLIMIN YATAWADDHA-0 FAYU'HSINO WU'DHO-AHO, 'THUMMA 
YAQOWMO FAYUSALLI RAK'ATAYNI MUQBILAN 'ALAYHIMAA BIQALBIHI WA 
WAJHIHI, ILLA WAJABAT LAHUL JANNAT(0)." 

Ang kahulugan ay: "Ang sinumang Muslim na magsagawa ng maayos na 
wudho', pagkatapos ay magdasal ito ng dalawang rak'at na may kasamang 
lubos na pagpapahalaga mula sa kanyang puso at mukha (may kasamang 
pagsunod ng kanyang mga bisig at paa at mapagpakumbabang puso) ay 
makakamit niya ang Paraiso." 


9*ji?j L Je'jJ piLS ^)) 


20 



Mga Larawan Sa Paghuhugas (Wudho): 



21 











ANG TAYAMMUM 



Tayammum (Dry Ablution) ay isang uri ng pagdadalisay na 
nagpapahintulot upang gamitin ang malinis na lupa, buhangin at 
alikabok bilang kahalili ng tubig sakaling walang paraan upang 
makakita ng tubig pangdalisay. Ang tayammum ay ipinahayag 38 ng 
Allah swt bilang tulong at biyaya sa mga mananampalataya upang 
mapagaan para sa kanila ang paglingkod sa Allah M. Katulad ng mga 
mananampalatayang may sakit, sila ay pinapayagang magsagawa ng 
tayammum kung sakaling makasasama sa kanilang karamdaman ang 
tubig, ganoon din ang mga mananampalatayang Muslim na nasa 
katayuang paglalakbay at nasa kalagitnaan ng disyerto o di kaya ay 
nakasakay sa mga sasakyang paniupa o pang himpapawid subalit ang 
paghahanap ng tubig pangdalisay ay mahirap makita. 


. Ang pagkakapahayag sa Tayammum ay nangyari ito sa isang okasyon o 
pangyayari. Naitala ni Bukhari na sinabi ni ‘Aishah ra., “ Kami ay kasama mula sa 
isa sa mga paglalakbay ng Sugo ng Allah sknk hanggang kami ay makarating sa Al- 
Baydaa’ o Dhaat-ul-Jaysh, kung saan napatid (at nawala) ang aking kuwentas. Ang 
Sugo ng Allah sknk ay nagpaiwan doon upang hanapin ang aking kuwentas ganun din 
ang mga kasamahan niya. Walang mapagkunan ng tubig o sila ay may dalang tubig 
(na sapat para sa kanilang pagdadalisay at pangangailangan) sa pook na iyon, kaya 
ang mga tao ay nagsumbong kay Abu Bakr As-Siddiq at kanilang sinabi, hindi mo ba 
nakita ang ginawa ni ‘Aishah! Pinatigil niya ang Sugo ng Allah sknk at ang mga tao 
sa pook na walang tubig at sila rin ay walang tubig (na sapat para sa kanilang 
pagdadalisay at pangangailangan) na dala. Si Abu Bakr ra. Ay dumating habang ang 
Sugo ng Allah sknk ay natutulog na ang kanyang ulo ay nasa aking hita. Sinabi niya 
sa akin, Pinigilan mo ang Sugo ng Allah sknk. at ang mga tao sa pook na walang 
mapagkukunan ng tubig at sila ay walang dalang tubig. Kaya binalaan niya ako at 
sinabi ang mga bagay na gusto ng Allah swt na kanyang sabihin at sinaktan niya ako 
sa kanyang mga kamay. Walang makakapagpigil sa akin upang gumalaw (dahil sa 
sakit) maliban sa posesyon ng Sugo ng Allah sknk. sa aking mga hita. Ang Sugo ng 
Allah sknk. ay nagising ng magbukang liwayway at walang tubig. Kaya ipinahayag 
ng Allah swt. ang bersekulo para sa Tayammum, at silang lahat ay nagsagawa ng 
Tayammum. Sinabi ni Usayd bin Hudayr, “ O pamilya ni Abu Bakr! Hindi lang ito 
ang unang pagpapala sa iyo, pagkatapos ang kamelyong aking sinasakyan ay inalis 
mula sa kanyang kinalalagyan at nakita ang kuwentas sa kanyang ilalim.” (Pat’h Al- 
Bari 1:514, Muslim 1:279.) 


22 



Ang Tayammum sa teknikal na kahulugan ayon sa teolohiyang 
Islamik ay: "ang hangarin upang isagawa ang pagdadalisay sa sarili." 
Ito ay nagpapatunay na ang pagdadalisay sa pamamaraan ng 
tayammum ay nagpapaliwanag sa mga pangunahing layunin nito 
upang dalisayin muna ang espirituwal na pangangailangan para sa 
isang lubos at taos-pusong paglilingkod sa Allah swt. sa lahat ng 
oras. 


j! iaS\_«-U- j' ^ j' ,» 0'j ) :^\*j Jl3j 

^ * * ' 

> jj I yxUt\£ uS ItU I tl—Jit 

< jrj&) ljjkj iin u & 


At sinabi ng Allah 

"At kung kayo ay may karamdaman, o naglalakbay, o ang isa sa 
inyo ay nanggaling sa tawag ng kalikasan, o kayo ay nakipagtalik sa 
mga kababaihan at wala kayong matagpuang tubig, magsagawa ng 
Tayammum sa pamamagitan ng malinis na lupa at haplusin kasama 
niyon ang inyong mga mukha at kamay. Hindi gusto ng Allah na kayo 
ay mailagay sa kahirapan subalit gusto Niyang kayo'y dalisayin 39 . 


jl _*J' J—« lU-i «.Ur j' j' >s>j« Ls” «j>!j ) : 

^5oJL_5fj 1 UU-jw? \ s-U \jJ^u 

* S s * t s <P (P 

< 'j jis- 'ji£ OlS* ilil 0] 


Sinabi ng Allah swt: 

"At kung kayo ay may karamdaman, o naglalakbay, o ang isa sa 
inyo ay nanggaling sa tawag ng kalikasan, o kayo ay nakipagtalik sa 
mga kababaihan at wala kayong matagpuang tubig, magsagawa ng 
Tayammum sa pamamagitan ng malinis na lupa at haplusin kasama 
niyon ang inyong mga mukha at kamay. Katotohanan ang Allah ay 
lubos na Mapagpatawad. 40 


Mula sa Hadith: "Naisalaysay ni Jabir bin 'Abdullah ra. na sinabi ng 
Propeta (sknk): "Ipinagkaloob sa akin ang limang bagay na ito na 


39 Surah Al-Maidah 5:6 
40 . Surah An-Nisa 4:43 

23 



hindi naipagkaloob kaninuman sa mga nauna sa akin. Ginawa akong 
matagumpay ng Allah (swt) sa pamamagitan ng paninindak (para 
matakot ang mga kaaway) sa layo ng isang buwang lalakbayin. Ang 
lupa ay ginawa para sa akin (at ang aking mga tagasunod) na pook 
dasalan at dalisayan (para tayammum). Samakatuwid, (sinuman sa 
aking mga tagasunod ay) karapat-dapat na magdasal sa bawat 
pagsapit ng takdang oras nang pagdarasal. (ang ibang tatlong bagay 
na ipinagkaloob sa Propeta (sknk) ay: Ang booty (mga nasamsam 
(nadambong) sa kaaway sa digmaan) ay ginawang legal. Ang 
pamamagitan sa Araw ng Paghuhukom at Siya ay ginawang Sugo 
para sa Sanlibutan ). 41 


Sinabi ni Abu Hurayrah ra. na sinabi ng Sugo ng Allah (sknk): 

JfT 4 4 J L *** ,S J 

4_JT 4jJU °ja 'ry- ^ /^ y* V 

t s s ^ / / / / / / V / s s s 

i. '"y* J_T y* <u^rj ‘ JeS T j> s.UJl S'i» 

(( jjjJt ts^" £* j' *-Ui' i&r j 


((I'DHA TAWADDA AL 'ABDUL MUSLIMO AWIL MO'-MIN FA'GHASALA 
WAJ-HAHO, 'KHARAJA MIN WAJ-HIHI, KOLLO 'KHATEEATIN NA'DHARA 
ILAYHA BI'AYNAYHI MA'AL MA-I AW MA'A AA'KHIRI QATRIL MAA, FAI'DHA 
GHASALA YADAYHI, 'KHARAJA MIN YADAYHI, KOLLO 'KHATEEATIN 
BATASHAT-HA YADAHO MA'AL MA-I AW MA'A AA'KHIRI QATRIL MAA, . FA- 
I'DHA GHASALA RULAYHI, 'KHARAJAT KOLLO 'KHATEEATIN MASHAT-HA 
RULAHO MA'AL MA-I AW MA-'A AA'KHIRI QATRIL MAA, 'HATTA YA'KHRUJA 
NAQIYYAN MINA'DDHUNUB)) 


" Kapag nagsasagawa ng wudho' ang isang Muslim o ang isang 
aiipin na may paniniwala at hugasan niya ang kanyang mukha, bawat 
pagkakasalang nakita ng kanyang mata ay maaalis sa kanyang mukha 
kasama ng tubig o kasama sa pinakahuling patak ng tubig. Kapag 
hinugasan niya ang kanyang mga kamay, bawat pagkakasalang 
nagawa ng kanyang kamay ay maaalis mula sa kanyang mga kamay 
kasama ng tubig o kasama sa pinakahuling patak ng tubig. Kapag 
hinugasan niya ang kanyang paa, bawat pagkakasalang nagawa ng 


Bulugh-al-Maram, Book of Purification, Ohapter 9, page 51 

24 


41 



kanyang mga paa ay maaalis kasama ng tubig o kasama sa 
pinakahuling patak ng tubig. Hanggang sa siya ay magtapos na 
walang kasalanan," 42 

Mga Pamamaraan sa Pagtatayammum 43 

1. Ang Niyyat (hangarin) ay upang dalisayin ang sarili para sa 
pagdarasal na isasagawa at bigkasin ang "Bismillah". (at sabay) 

2. Itapik (Ihampas) ang dalawang palad (ng kamay) nang isang 
beses sa (tuyong) lupa o buhangin, bato o pader na may alikabok 
at ipunas ito minsan sa mukha at mga kamay (ihaplos ang 
kaliwang kamay sa kanan at ganoon din ang kanan sa kaliwa 
nang tig-isang beses). 

♦ Sa tuwing sasapit ang oras ng pagdarasal, ang pagsasagawa ng 
tayammum ay dapat ulitin. 


Ang Mga Bagay na Nakapagpapawalang-bisa Sa Wudho. 

1. Ang pag-ihi, pag-dumi, ang tiyak na paglabas ng hangin 44 
(utot) at paglabas ng likido o mga ibang likido katulad ng 


42 . Al-Muwatta’ 1:32, Muslim 1:215 

43 . Nai-ulat ni ‘Ammar bin Yasir : Ipinadala ako ng Propeta H sa isang 
paglalakbay, Ako ay napaloob sa katayuang Janaba (dahil ako ay nanaginip sa aking 
pagtulog at may lumabas na semin) at wala akong makitang tubig. (Para isagawa ang 
tayammum) Ako ay nagpagulong-gulong sa lupa na parang hayop, pagkatapos, nang 
ako’y makabalik sa Propeta ’- m , ay binanggit ko sa kanya ang pangyayaring ito. 
Kanyang sinabi, “Sapat na para sa iyo ang gawin ito sa iyong mga kamay sa ganitong 
pamamaraan”. Itinapik (ipinagpag) niya minsan ang kanyang mga kamay sa lupa at 
hinapios ito sa kanyang mga kamay, ang kaliwa sa kanan at sa ibabaw ng kanyang 
mga palad at sa kanyang mukha. (Muttafaqon ‘Alayh / Mula sa salaysay ni Muslim) 
At mula naman sa saiaysay ni al-Bukhari: “ Tinapik niya ang lupa (ang Propeta) sa 
pamamagitan ng kanyang dalawang palad at pagkatapos ay hinipan ang alikabok (sa 
kanyang mga palad) at ipinahid (hinaplos) ang palad ng kanyang mga kamay sa 
ibabaw ng kanyang mukha at mga kamay. (Bulugh A1 Maram, Book of Purification, 
Chapter 9, page 52) 

44 

. Kung mayroong pag-aalinlangan tungkol sa paglabas ng hangin o utot ay ibase ito sa Hadith 


ng Propeta na kanyang sinabi: (( 1—* )) 

“Huwag siyang umalis (sa pagdarasal) hangga’t marinig niya ang tunog o di kaya ay maamoy 
niya ang baho.” (AI-Bukhari no. 177 at Muslim no. 361/ Fatawa Islamiyah) 


25 



dugo o tamud mula sa (ari) maselang bahagi ng ating 
katawan. 

2. Matulog (ng malalim) 45 o mawalan ng malay tao. 

3. Ang sumuka. 

4. Mahawakan nang walang sapin ang (ari) maselang bahagi 
ng ating katawan. 

5. Ang kumain ng karne ng kamelyo 46 . 


5 . ito ay base sa sinabi ng Propeta % : (fce>'ydi tJ )) “Ang 


mata ay karugtong ng (butas sa) puwit, kaya kapag natulog ang dalawang mata, ang karugtong 
(ang butas ng puwit) ay nakabukas, at kung nakatulog ay maghugas (Wudho’). (Ahmad 4:96, 
Ad-Darimi no. 722 at Nasai sa AI-Kubra no. 582 / Fatawa Isiamiyah) 

46 Ito ay base sa Hadith ng Propeta (sknk) na kanyang sinabi: ((d^* f °<y )) 


“ Mag-wudho’ pagkatapos kumain ng kameng kamelyo” (At-Tirmidhi no. 81 at Abu Dawood 
no. 184/ Fatawa Islamiyah.) 


26 





Ang Panawagan sa Pagdarasal (Al-Athaan) 

(.iiitii i 


Sinabi ng Allah m 




"At ang panawagan ay mula sa Allah at sa Kanyang Sugo." [At- 
Tawbah 9:3] 


(Jl 1 jjuL13 I ^^ j 131 \yu.\c (jij]l ^ :(Jl«j(Jl5 


• ^jS Ol ^ J"? 


At sinabi ng Allah (swt): 

"O kayong mga nananampalataya (Muslim), kapag ang panawagan 
sa As-Sa/at (Aththaan) ay naipahayag (sa inyo) para sa Biyernes na 
pagdarasal ay magpunta (sa pagdarasal) upang gunitain ang Allah at 
iwanan ang inyong mga kalakalan (at ibang mga gawain). Iyan ang 
makabubuti sa inyo kung alam lang ninyo ito." (Al-Jumu'ah 62:9) 


g‘'l; CjJj IjJa 3 j l J t JI 


r*- 



Sinabi ng Allah (swt): 

"At kapag inyong ipinapahayag ang panawagan ( Aththaan ) para sa 
As-Sa/at, ginagawa nila (maliban) bilang isang tampulan ng 





pangungutya at katuwaan ito 47 ; iyon ay dahil sila ay mga taong hindi 
nakakaunawa 48 (sa naidudulot nitong kabutihan sa sangkatauhan). 

Ang Athaan ay binubuo ito ng mga katagang nakatakda at 
ginagamit ito bilang panawagan sa mga mananampalatayang Muslim 
kapag sumapit ang oras ng pagdarasal. Ang panawagan na ito ay 
Sunnat sa bawat pagsapit ng oras ng sama-samang pagdarasal. Ang 
panawagan sa pagdarasal ay nabuo sa panahon na ang Propeta 
(sknk) ay nasa Madinah 49 . Ang athaan ay may mahalagang kahulugan 

47 Ito ay tumutukoy sa mga Hudyo at Kristiyano. Basahin ang Al-Maidah 5:59. 

48 . Al-Maidah 5:58. 

49 

.Ang pagkabuo ng Aththaan ay nagmula ito noong naghahanap ang Propeta 
Muhammad M kung ano ang magandang pamamaraan upang mabigyang pansin nang 
lahat ng mga Muslim ang pagsapit ng oras sa pagdarasal at maisagawa ito ng sama- 
sama (Salat-ul-Jamaah). Ang Propeta sknk. ay humingi ng mga magagandang kuro- 
kuro mula sa kanyang mga kasamahan tungkol sa kanyang binabalak subalit ang 
gusto ng iba ay gamitin ang kampana o di kaya ay tambuli at ang iba naman ay 
magpa-usok. 

Nai-ulat ni Abdullah bin Zaid & : Noong nagpabilin ang Propeta ^ para sa 
isang kampana upang gamitin ito sa pag-aayos sa pagsamba, may isang lalaking 
nagpunta sa akin habang ako ay natutulog na may kampana sa kanyang kamay (at sa 
aking panaginip). Sinabi ko (sa kanya): O! Abdullah, ibinibinta mo ba ang kampanang 
iyan? Siya ay nagtanong (sa akin): Ano ang gagawin mo rito? Sinabi ko: Gagamitin 
namin (ito) para sa pagdarasal. Siya ay nagsabi: Hindi ba puwedeng maturuan kita ng 
mas mabuti (diyan)? Oo ang sabi ko. Siya ay nagsabi: Kinakailangang manawagan ka: 
Ang Allah ay Dakila, hanggang sa katapusan (ng Athaan) at ganoon din ang Iqamaat. 
Kinaumagahan, ako ay nagpunta sa Sugo ng Allah sknk. at sinabi ko sa kanya ang 
aking nakita (sa panaginip). Siya (ang Propeta ) ay nagsabi: Katotohanan iyan ay 
tutuong panaginip kung gustuhin ng Allah M . Kaya (sabi ng Propeta M ) tumayo ka 
kasama si Bilal 4* at turuan mo siya kung ano ang nakita mo (sa iyong panaginip) at 
isagawa ang panawagan sa pagdarasal kasama siya dahil siya ay may mataas na boses 
kaysa sa iyo. Ako ay tumayo kasama si Bilal at inumpisahan kung ituro sa kanya, 
at kanyang ginawa ang panaw r agan na ito. Kanyang sinabi na narinig ito ni Omar bin 
al-Khattab 4* sa kanyang bahay. Siya ay lumabas na hawak-hawak ang kaniyang 
saya at sinabi: O! Sugo ng Allah, ang Kaisa-isang nagpadala sa iyo kasama ang 
katotohanan, aking nakita (sa panaginip) kasintulad sa ipinakita sa kanya. Pagkatapos 
sinabi ng Sugo ng Allah: Ang lahat ng papuri ay para sa Allah. (Abu Daud at Ibn 
Majah). 

Si Bilal ibn Ribah 4* ay isang negrong galing Aprika na dati’y isang alipin. 
Siya ay kasama sa mga taong maagang yumakap sa Islam at kauna-unahang 
Muaththen (Tagatawag) ng sambayanang Muslim. 


28 



sa Islam at ito ay hindi maaaring ihambing sa mga walang 
kahulugang tunog ng kampana o sa mga ingay ng tambuli. Ang 
a'dhaan ay naglalaman ng mga pangungusap at paanyaya mula sa 
kaluluwa ng bawat isa para sa kaluluwa ng buong sangkatauhan 
upang humarap sa Allah m at sumunod sa mga katuruan ni Propeta 
Muhammad M bilang Sugo ng Allah upang mapaunlad at matustusan 
ang ating espirituwal na pangangailangan. Ang kalugod-lugod at 
matamis na himig ng panawagan ng a'dhaan ay maririnig natin sa 
umaga't hapon, sa paglubog ng araw hanggang sumapit ang 
katahimikan ng gabi mula sa libo-libong daang minaret ng mga 
Mosque sa buong daigdig. Ang mensahe ng panawagang ito ay 
ipinababatid at ipinakikilala ang Kadakilaan ng Diyos, ang Allah M at 
ang pagka-Propeta ni Muhammad M at kanya ring inaanyayahan ang 
sangkatauhan upang harapin, kilalanin at sambahin ang tunay at 
nag-iisang Diyos. Dahil sa pamamagitan ng pagdarasal ay dito 
nakasalalay ang kataas-taasang tagumpay. 

Kasama sa mga kahalagahan ng a'dhaan ay: kapag narinig ng 
mga demonyo at masasamang espiritu ang a'dhaan sila ay 
nagpapakalayu-layo upang makaiwas na huwag marinig ang himig ng 
a'dhaan 50 . 

Ang tagatawag sa panawagan ay tinatawag na Muaththen. 
Kapag ang aththaan ay isinisigaw ng Muaththen ay karapat-dapat sa 


50 . Nai-ulat ni Abu Sufyan 4» mula sa autoridad ni Jaber 4» : Kanyang narinig na 
sinabi ng Sugo ng Allah: “Kapag narinig ng Shaytan (Demonyo) ang panawagan 
(adhaan) sa pagdarasal, siya ay tumatakbo at nagpapakalayu-layo hanggang sa 
makarating sa pook na kasinlayo ng Rauha . Sinabi ni Solaiman; tinanong ko siya 
tungkol sa Rauha. Ang sagot niya ay 36 milya ang layo sa Medina. (Sahih Muslim, 
Chapter 156, HadithNo. 751,page211) 

Mula rin sa ulat ni Abu Hurairah 4» : ay sinabi ng Sugo ng Allah: “Kapag 
binanggit ang adhaan, ang Shaytan (Demonyo) ay tumatakbong pasalungat sa (daloy 
ng) hangin upang hindi marinig ang himig ng adhaan. Pagkatapos ng adhaan siya ay 
bumabalik at kapag nabanggit ang Iqamat (basahin sa pahina 24 sa aklat na ito ang 
kahulugan ng Iqamat) siya ay ulit na tumatakbong pasalungat sa deriksiyon ng hangin 
upang hindi marinig ang Iqamaat at pagkatapos (ng Iqamat) ay bumabalik siya 
hanggang sa bumulong ito sa puso ng taong nagdadasal (upang iligaw siya sa kanyang 
pagdarasal) at pinapaala-ala nito ang mga bagay na hindi niya maala-ala noong hindi 
pa sumasapit ang oras ng pagdarasal at iyan ang dahilan na nakakalimutan niya (ang 
tao) kung ilan ang kanyang napagdasalan. (Sahih al-Bukhari Vol. 1 Chapter 4 Hadith 
582 page 336) 


29 



mga mananampalatayang Muslim na nakakarinig sa aththaan na ulitin 
ito 51 hanggang sa sumapit sa "Wa ash-hadu Anna Muhammadan 
Rasulollah", subalit kapag ang mua'ddhen ay sumapit sa "'Hay 'alas- 
Salaah hanggang 'hay 'alal-Falaah" ay kailangang banggitin natin ang 
"La 'hawla wala quwwata illa Billah 52 Kapag natapos ang sigaw sa 
panawagan ng muaththen ay kailangang banggitin natin ang 
panalangin 53 (dito) dahil naglalaman ito nang gantimpala sa Araw ng 
Pamamagitan ng Propeta Muhammad (sknk). Kasama sa mga 
kahalagahan ng Mua'ddhen ay sinuman ang maging Muaththen sa 
loob ng pitong taon na umaasa ng gantimpala ay maisusulat siyang 
ligtas sa Apoy (ng Impiyerno) 54 . Ang Muaththen ay mabibigyan ng 
kapatawaran ayon sa abot ng kanyang boses 55 at ang lahat maging 
sariwa man o tuyo ay magsasaksi para sa kanya (upang 
mapagkalooban ito ng kapatawaran) . Ang mga babae ay hindi 
inoobliga upang isagawa ang panawagan o di kaya ay ang Iqamat sa 
pagdarasal 56 . Ang tagatawag ay para lamang sa mga kalalakihan. 


51 . Nai-ulat ni Abu Sa’id al-Khudri 4*: Sinabi ng Sugo ng Allah, “Sa tuwing maririnig 
mo ang adhaan ay ulitin (sabihin) mo kung ano ang sinasabi ng mua’ddhen”. (Sahih 
al-Rukhari, Vol. 1, Chapter 7, Hadith no. 585 page 338) 

5 “. Nai-ulat ni Yahya 4* na sinabihan siya ni Hisham 4b na kanyang sinabi: <4 Kapag 
sinabi ng Mua’ddhen ang “Haiya ‘alas-sala^t)”. Sinasabi ni Mu’awiya, “La hawla 
waia quwwata illa Billah” at idinagdag niya na “Aming narinig ang inyong Propeta 
na magkatulad ang kanilang binabanggit.” (Sahih al-Bukhari, Vol. 1, Ghapter 7, 
Hadith no, 587 page 338) 

5:> . Nai-ulat ni Jabir bin Abdullah 4* : Sinabi ng Sugo ng Allah: “Sinuman 
pagkatapos pakinggan ang a’ddhaan na sabihin, “Allaahumma Rabba haa’dhihtd- 
da’watit taammaati was-salaatil qaaimati, aati Muhammadan al-wasi-lata wai-fa’di- 
lata, wab-‘ath-ho maqaaman ma’hmudanil-ladhi wa- 4 adtahu” ay papayagan akong 
mamamagitan para sa kanya sa Araw ng Pagkabuhay na Muli. (Sahih al-Bukhari, Vol. 
1, Chapter 8, Hadith no. 588 page 338) 

54 . Tirmidhi at Ibn Majah. 

55 . Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah. 

56 . Al-Bayhaqi sa kanyang As-Sunnan bilang 1959. 

30 



ANG KABUUAN NG PANAWAGAN (ATHAAN) 


I Athaan 

Kahulugan | 

Allaho Akbar, jf\ 2»i 
Allaho Akbar. \ iwi 

Ang Allah ay Dakila, 

Ang Allah ay Dakila. 

Allaho Akbar, iii 

Allaho Akbar. yS\ iii 

Ang Allah ay Dakila, 

Ang Allah ay Dakila. 

Ash-hadu Alla-Ilaaha 
Illallaah. is Vi *S\ V oi 

Ako ay sumasaksi na walang 
diyos maliban sa Allah. 

Ash-hadu Alla-Ilaaha 
Illallaah. V» <ii V J\ 

Ako ay sumasaksi na walang 
diyos maliban sa Allah. 

Ash-hadu Anna 

Muhammadan Rasulollah. 

AHI 

Ako ay sumasaksi na si 
Muhammad ay Sugo ng 

Allah. 

Ash-hadu Anna 

Muhammadan Rasulollah. 

4i)l J j J i 

Ako ay sumasaksi na si 
Muhammad ay Sugo ng 

Allah. 

'Hay Alas Salaah;:>uJi 
'Hay 'Alas Salaah. ^ 

Halina’t Magdasal, Halina't 
Magdasal. 

‘Hay £ Alal Falaa’h, ^ 

‘Hay Alal Falaa’h. c ^i ^ 

Halina sa Tagumpay, Halina 
sa Tagumpay. 

Allaho Akbar, £ \ 
Allaho Akbar. jf\ 

Ang Allah ay Dakila, 

Ang Allah ay Dakila. 

La-Ilaaha Illallah. Vi <JiV 

Walang diyos Maliban sa 

Allah. 


31 




ANG PANAWAGAN SA SALATUL FAJR 


Athaan 

Kahulugan I 

Allaho Akbar, j^\ 

Allaho Akbar. jf\ ^ 

Ang Allah ay Dakila, 

Ang Allah ay Dakila. 

Allaho Akbar, \ 

Allaho Akbar. j$\ it 

Ang Allah ay Dakila, 

Ang Allah ay Dakila. 

Ash-hadu Alla-Ilaaha 

Illallaah. 4\ V 0' 

Ako ay sumasaksi na walang 
diyos maliban sa Allah. 

Ash-hadu Alla-Ilaaha Illallaah. 

ii\ V' d\ V 0' x^\ 

Ako ay sumasaksi na walang 
diyos maliban sa Allah. 

Ash-hadu Anna Muhammadan 
Rasulollah. 

Ako ay sumasaksi na si 
Muhammad ay Sugo ng Allah. 

Ash-hadu Anna Muhammadan 
Rasulollah. 

iJ oi 

Ako ay sumasaksi na si 
Muhammad ay Sugo ng Allah. 

‘Hay ‘Alas Salaahi^-*)' j* 

‘Hay ‘Alas Salaah. ^ 

Halina’t Magdasal, 

Halina’t Magdasal. 

‘Hay ‘Alal Falaah, gbto ^ 

‘Hay ‘Alal Falaah. ^ 

Halina sa Tagumpay, 

Halina sa Tagumpay. 

Assalaatu-'khayron minan 
nawm 

rk 1 ^ 

Ang pagdarasal ay mas (mabuti) 
mainam kaysa pagtulog 

Assalaatu-‘khayron minan 
nawm 

Ang pagdarasal ay mas (mabuti) 
mainam kaysa pagtulog 

Allaho Akbar, jS\ ii 

Allaho Akbar. jS\ J 

Ang Allah ay Dakila, 

Ang Allah ay Dakila. 

La-Ilaaha Illallah. ii vt <nv 

Walang diyos Maliban sa Allah. 


32 







Ang Panalangin pagkatapos ng Athaan: 


31. 11 oT ( 4__wUll 4^\_flllj 4j9bjt 4jpjjl £j_A (_Jj U' y 

( ^Jdl Lalia iaJlj ( 3LJJ.ja.fltl j 


"Allaahumma Rabba haadhihid-da'watit 'taammati was-salaatil 
qaaimati, aati Muhammadan al-wasi-lata wal-fadi-lata, wab-'ath-ho 
maqaaman ma'hmudanil-ladhi wa-adtahu" [Fath-ul-Baarey, Vol 2 
page 114 Hadith no. 614] 

"0 Allah! Panginoon ng ganap na panawagan na ito at (Panginoon) 
nang (takdang oras ng) pagdarasal na isasagawa! Pagkalooban mo po 
si Muhammad sknk. ng karapatang mamagitan at pagkabukod-tangi 
at ipahatid siya (sa Araw ng Paghuhukom) sa pinakamabuti at 
pinakamataas na pook sa Paraiso na Iyong ipinangako sa kanya." 


33 



Ang Kabuuan ng Iqamat (Ang Pagtatayo para sa Pagdarasal) 


Iqamaat 

Kahulugan 

Allaho Akbar, \ &\ 

Allaho Akbar. jg i k 

Ang Allah ay Dakila, 

Ang Allah ay Dakila. 

Ash-hadu Alla-Ilaaha 
Illallaah. &\ V' ^ ji 

Ako ay sumasaksi na walang diyos 
maliban sa Allah. 

Ash-hadu Anna Muhammadan 
Rasulollah. 

aMI ■ X jl -i g -ti 1 

Ako ay sumasaksi na si 
Muhammad ay Sugo ng Allah. 

'Hay "Alas SalaahijUJi 

Halina't Magdasal,. 

‘Hay ‘Alal Falaa’h, c ^ji ^ 

Halina sa Tagumpay 

Qad-Qaamatis-sala(t) 

Handa na ang Sala(t) 

Qad-Qaamatis-sala(t) 

$*>'—aJl o-«li 

Handa na ang Sala(t) 


Allaho Akbar, & *< Ang Allah ay Dakll&j 

Allaho Akbar. i Ang Allah ay Dakila. 


La-Ilaaha Illallah. iui Walang diyos Maliban sa Allah. 


34 






Ai; Fuitmhj Tid;o a PtD^-nni a Iihnl il Sibl 


'KaJhiH4ta-3 


As-Salat (S^sUaSl ) 


Ang Salat (Pagdarasal) ay kasama sa mga pinakamahalagang 
sangkap ng relihiyong Islam sumunod sa Imaan at pinakaunang 
tungkulin na dapat gampanan ng bawat Muslim. Ang Pagdarasal ay 
pangalawang haligi 57 at pinakahaligi sa limang haligi ng 
pananampalataya sa Islam. Ito ay nabanggit ng 82 beses sa Banal na 
Kor'an at nagpapaalaala sa sangkatauhan tungkol sa labis na 
kahalagahan ng salat. Ang Pagdarasal ay isa sa mga mahahalagang 
sangkap sa kaluluwa ng tao katulad sa kahalagahan ng pagkain sa 
katawan (ng tao) para mabuhay, dahil kung ang ating katawan ay 
pagkaitan nating huwag pakainin ay tiyak magkakamit ito ng 
malubhang karamdaman o di kaya ay mamamatay dahil sa gutom, 
ganoon din ang kaluluwa natin na ito ay maghihirap kung pabayaang 
huwag tustusan sa mga espirituwal na pangangailangan katulad ng 
pagdarasal. 

Ang pagdarasal sa Islam ay isang uri ng pagsamba na 
binubuo ng tiyak na mga mungkahi at mga galaw, ito ay nag- 
uumpisa sa pagbigkas sa Kadakilaan ng Allah (Takbir) at 
nagtatapos na may kasamang pagbati nang kapayapaan 
(Tasleem). Sinabi ng Propeta Muhammad & , "Ang pinakapuno nang 
mga bagay ay ang Islam , at ang kanyang haligi ay ang 
pagdarasal, at nasa ibabaw nang kanyang umbok ang Jihad sa 

^ 7 . Nai-ulat ni Hadhrat Abdullah bin ‘Umar na sinabi ng Propeta M : Ang Islam ay 
itinayo sa limang mga haligi. Ang pinakauna ay ang pagsasaksi na walang diyos 
maliban sa Allah at si Muhammad ay Sugo ng Allah, (2) Pagsagawa sa (Salat) mga 
Pagdarasal (3) Pagbayad ng buwis (Zakat) para sa kawanggawa (4) Paglakbay sa 
Bahay ng Allah (sa Makkah sa panahon ng peregrinasyon) at (5) Ang Pag-aayuno sa 
(buwan ng) Ramadhan. (Bukhari and Muslim, Riyadh-Us-Saleheen, Vol. 2 page 542 
Hadeeth no. 1076.) 


35 



landas ng Allah m Ang Salat ay tungkulin para sa Aliah m na 
dapat magampanan ng tao dahil pananagutan natin ito sa Araw ng 
Paghuhukom. Ito ay ipinag-utos kay Propeta Muhammad M 
dalawang taon bago ang Hejrah sa panahon ng kanyang pag- 
akyat sa langit 58 . Ang pagdarasal ay makababawas sa ating araw- 
araw na pagkakasala 59 at tanda ng kaibahan sa pagitan ng Muslim 
at Kaffir 60 at ang pinakaunang bibilangin sa Araw ng Paghuhukom 61 . 
Ang pagdarasal ay kailangang maisagawa sa takdang oras 62 maliban 
lang sa mga pangyayaring maaaring maipagpaliban ito at may sapat 
na dahilan. Ang mga lalaki ay kailangan para sa kanila na maisagawa 


58 . Lailatul Isra wal Mi’raj ( Qur’an Chapter 17 Al-Isra). 

59 Nai-ulat ni Abu Hurairah 4* at kanyang sinabi na narinig niya ang Propeta M na 
nagsabi: Ipagpalagay natin na ang isa sa inyo ay may ilog sa harapan ng kanyang 
bahay at siya ay naliligo doon ng limang beses araw-araw. Mayroon pa bang duming 
matitira sa kanyang katauhan? Ang sinabi ng Propeta (sknk): Iyan ay kasintulad sa 
katayuan ng limang obligadong pagdarasal. Ang Allah (swt) ay nagbibigay ng 
kapatawaran sa mga pagkakasala bilang pagbibigay (pabor) o pagtanggap sa mga 
pagdarasal. (Bukhari and Muslim, Riyadh-Us-Saleheen, Vol. 2 page 530 Hadeeth no. 
1042 at basahin din ang 1046 sa page 531). 

60 Nai-ulat ni Jabir 4* na narinig niya ang Propeta M na nagsabi: Ang guhit 
hangganan sa pagitan ng isang lalaki at pagka-politista at kalapastanganan (sa Diyos) 
ay ang pag-iwan sa (mga) pagdarasal. (Muslim, Riyadh-Us-Saleheen, Vol. 2 page 
542 Hadeeth no. 1078.) 

Sinabi ni Buraidah 4* na sinabi ng Propeta M : Ang bagay na nagpapakilala sa atin 
mula sa mga ipokrito ay ang kapit natin sa pagdarasal. Kaya ang sinuman ang 
talikuran ito (ang pagdarasal) ay magkakaroon ng pagkakasala ng kalapastanganan (sa 
Diyos). (Tirmidhi, Riyadh-Us-Saleheen, Vol. 2 page 543 Hadeeth no. 1079) 

61 . Nai-ulat ni Abu Hurairah 4> na sinabi ng Propeta M : Ang pinakaunang bagay na 
itatanong sa tao sa Araw ng Paghuhukom ay ang (Salat) pagdarasal. Kung matagpuan 
na ang kanyang (mga) pagdarasal ay nasa ayos na katayuan ay maituturing siyang 
tagumpay at makakamit niya ang kanyang layunin. Kung mayroon mang mga 
pagkukulang (sa kanyang mga pagdarasal), siya ay masisira at talunan. (Riyadh-Us- 
Saleheen, Vol. 2 page 543 Hadeeth no. 1081). 

62 . Nai-ulat ni Abduilah 4*: Ako ay nagtanong sa Propeta “Ano ang mabuting gawain 
na pinakamamahal ng Allah M ? Ang sagot niya ay, “Ang maisagawa ang mga 
pagdarasal sa takdang oras at tinanong ko siya kong ano ang sumunod (sa kabutihan)? 
At ang sagot niya ay “Maging mabuti at masunurin sa magulang”. Ako ay nagtanong 
ulit, ano ang kasunod dito (na mabuti)? Ang sagot niya ay “Ang sumali sa Jihad 
(pakikipaglabang maka-espirituwal) sa landas ng Allah.” (Sahih Al-Bukhari Vol. 1 
page 300 Hadeeth no. 505) 


36 



ang sama-samang pagdarasal (Saiatul-Jamaah) 63 sa Masjid 
(Mosque) 64 at ang mga babae naman ay mas makabubuti para sa 
kanila ang maisagawa ang mga pagdarasal sa (kanilang) bahay. 


63 . Nai-ulat ni Abu Hurairah 4* : Sinabi ng Sugo ng Allah, “Ang gantimpala ng 
pagdarasal na sama-samang naisagawa ng tao ay nakakarami ng 25 beses kaysa mga 
pagdarasal na sa bahay o sa palengke naisagawa (na nag-iisa). At ito ay dahi! kung 
isinagawa niya ang paghuhugas nang buo at nagpatuloy siya sa Masjid na wala siyang 
ibang hangarin maliban sa pagdarasal ay bawat hakbang niya patungong masjid, siya 
ay madadagdagan ng isang mabuting gantimpala at mababawasan siya ng isang 
kasalanan (na ito ay aalisin sa kanyang talaan). Habang isinasagawa niya ang mga 
pagdarasal, ang mga Anghel ay humihiling sa Allah na pagkalooban siya nang mga 
pagpapala at bigyan siya ng kapatawaran hanggang sa siya ay (nakaupo) sa kanyang 
musalla (Karpet para sa pagdarasal o sa pook dasaian) ay kanilang sinasabi u O Allah! 
Ipagkaloob mo sa kanya ang Iyong pagpapala at awa at maging maawain sa kanya ” 
At ang tao ay maisasaalang-alang na nasa katayuang pagdarasal hanggat siya ay 
naghihintay upang magdasal. (Sahih Al-Bukhari VoI. I page 352 Hadeeth no. 620) 

64 . Naisalayasay ni Abu Hurairah 4* na minsan mayroong isang taong bulag (Hadhrat 
Ibn Umm Makhtum) na nagpunta sa mahal na Propeta M at kanyang sinabi: O Sugo 
ng Allah, walang makapaghahatid sa akin sa Masjid, at pagkatapos ay humingi ng 
pahintulot na payagan siyang maisagawa ang mga pagdarasal sa bahay. Ang Propeta 
M ay binigyan siya ng pahintulot subalit noong siya(Hadhrat Ibn Umm Makhtum) ay 
pauwi na ay tinawag siya ng Propeta at tinanong siya, “Naririnig mo ba ang 
panawagan sa pagdarasal?”, Siya ay sumagot: Opo. Sinabi ng Propeta: “Samakatuwid 
tugunan mo (o magdasal sa Masjid)’\ (Muslim, Riyadh-Us-Saleheen, Vol. 2, page 537 
Hadeeth no. 1066) 

Naisalaysay ni Hadhrat Ibn Umm Makhtum , ang Muadhen (ang kanyang 
tunay na pangalan ay si Abdullah o di kaya ay si ‘Amr bin Qais) na siya ay nakiusap 
sa Propeta M , “O Sugo ng Allah! Dito sa Medina ay may maraming reptilya (ahas, 
alakdan at iba pa) at mga mapanganib na hayop at ako ay bulag. Sa ganitong katayuan 
ay hindi ko makikita ang aking dadaanan at ang mga bagay na nakalagay roon at kung 
maaari ay payagan mo akong maisagawa ang mga pagdarasal sa aking bahay. 
Kanyang (Propeta) sinabi, kung naririnig mo ang mga pangungusap ng Adhaan: 
“Haiya ‘Alas Salah , Haiya ‘Alal Falah, “Halina’t Magdasal; Halina sa 
Tagumpay ” ay magpunta ka sa Masjid para magdasal. (Abu Daud, Saheeh Muslim, 
Vol. 1 page 538 hadeeth no. 1067) 


37 



Salawat-ul-Mafrowdah 

(Mga Obligadong Pagdarasal) 


1. Fajr 65 

2. Dhohr 66 

3. Asr 67 

4. Maghrib 68 

5. Isha 69 


Madaling Araw na Pagdarasal 
Tanghaling Pagdarasal 
Panghapong Pagdarasal. 
Takipsilim na Pagdarasal 
Panggabing Pagdarasal. 


2 Rak'at 
4 Rak’at 
4 Rak'at 

3 Rak’at 

4 Rak’at 


Anwa' Us-Salat 

(Mga Uri ng Pagdarasal) 

1. FARDH: ito ang mga obligado o sapilitang pagdarasal na kailangang 
maisagawa sa takda niyang oras. Ang pagsasagawa dito ay 
magkakaroon ng malalaking gantimpala subalit ang pagpapawalang 
bahala dito ay magkakamit ng malubhang parusa mula sa Allah sa 
Araw ng Paghuhukom. 

2. Sunnat o Rawatib: Ang pagdarasal na ito ay tinatawag na Sunnat 
Muakkadah, ito ay mga pagdarasal na isinagawa ng Propeta 
Muhammad M bilang karagdagan sa mga Fardh na pagdarasal at ito 
ay binubuo ng dalawang rak-at. 

3. NAFL: Ang pagdarasal na ito ay tinatawag na Sunnat Ghayr 
Muakkadah, ito ay hindi obligado o di-sapilitang mga pagdarasal 


65 . Ang Salatul Fajr ay nagsisimula ito bago magbukang liwayway hanggang bago 
sumikat ang araw. 

66 . Ang Salatul Dhohr ay nagsisimula pagkatapos ng tanghaling tapat at ang 
palatandaan dito ay ang anino ng isang bagay na halos kalahati ang haba nito. 

67 . Ang Salatul ‘Asr ay nagsisimula sa hapon o bago lumubog ang araw at ang 
paiatandaan dito ay ang bagay ay magkasinghaba nito. 

68 . Ang Salatui Maghrib ay nagsisimula bago maglaho ang araw sa kanluran o ito ang 
takipsilim na pagdarasal. 

69 . Ang Salatul Isha ay nagsisimula kapag naglaho na ang takipsilim hanggang bago 
rnaghatinggabi. 


38 



subalit ito ay gaiing mula sa tagubilin ng Propeta at ito ay katulad ng 
sunnat na binubuo rin ng dalawang rak-at. 

4. WITR: ito ay pangsarang pagdarasal at karaniwang ito ang 
pinakahuling pagdarasal na maisasagawa sa gabi at ito ay binubuo 
ng gansal na rak-at katulad ng 1,3,5,7,9 at 11. 



§ >> rt 

g.23 

g 

s 

|3 

Salawatul 

Mafrowdah 

(Mga 

Obligadong 

Pagdarasal) 

•s 

-g-S 

J> § 

S 

' ' 

Sunnat 

Ghayr 

Muakkadah 

TOTAL 



" 


.. 





2 

1. FAJR 






4 

2. DHOHR 





wSEm 


3. ‘ASR 





mm ■ 

'■ ' - 

4. MAGHRIB 

2 

2 



nn 


5. ISHA 


2 

12 

Suitnat 

Muakkadah 


S ' 


6 


Sunnat 

Ghayr 

Muakkadah 



4 

D 


70 . Sinabi ng Propeta sknk: 

(( jjJ : ^ Jl5 1 \ )) 

“Magdasal bago mag-Maghrib...magdasal bago mag-Maghrib, at sa pangatlo ay 
kanyang sinabi: ang sinumang nagnanais (na magdasaiy’. (Bukhari 1164, Muslim 714.) 

39 




























Arkan Us Saiaat 

( Mga Haligi ng Salat 71 ) 


1. Qiyam. 72 

2. Takbeeratul Ihram o Takbeer Tahrimah 73 . 

3. Ang Pagbabasa ng Surah Al-Fatihah 74 . 


71 . Kung mayroon man sa mga haligi ng pagdarasal na ito ang naiwanan o 
nakalimutan o di kaya ay hindi nagkasunod-sunod, ang dasal ay hindi ito tatanggapin 
at kinakailangang ulitin ito. 

72 . ito ang katayuan na ang isang mananampalataya ay nakatayo sa musalla (karpet o 
pook na doon niya isasagawa ang mga pagdarasal) ang kanyang layunin ay upang 
isagawa ang nakatakdang oras ng pagdarasal (Tingnan ang larawan bilang 1 sa pahina 
47 sa aklat na ito). 

73 . Ang Takbeeratul Ihram o Takbeer Tahrimah ay ang pagtataas sa dalawang kamay 
na nakapantay sa taynga bago mag-umpisa ang Saiaat at sabay bigkasin ang Allaho 
Akbar”, iiagay ang dalawang kamay sa pagitan ng dibdib at pusod, ipatong ang 
kanang kamay sa kaliwang kamay. 

Mula sa ulat ni Wa’il bin ‘Hujr: Kanyang nakita ang Sugo ng Allah (sknk) na 
itinataas niya ang kanyang mga kamay sa oras na mag-uumpisa ang saiah at 
binibigkas niya ang takbir (Aliaho Akbar), at ayon kay Hammam (ang mananalaysay), 
ang (kanyang) mga kamay ay itinaas (niya) katapat sa dalawang taynga. Pagkatapos 
(ang Propeta (sknk)) ay tinakpan sa kanyang damit ang dalawa niyang kamay at 
ipinatong niya ang kanang kamay sa ibabaw ng kaliwang kamay. At bago siya 
yumuko ay (iniialabas niya ang mga kamay sa kanyang damit) itinataas niya ito at 
binigkas ang takbeer (Alaho Akbar) at saka yuyuko, at kapag binibigkas ang “Sami 
Allaho Liman ‘Hamidah” kapag siya ay babangon (muli). At kapag siya ay 
magpatirapa ay nagpapatirapa sa pagitan ng kanyang dalawang palad. (Sahih Muslim, 
Vol lb hadith 401 page 247) Tingnan ang larawan bilang 2 mula sa pahina 55at 56 sa 
aklat na ito. 


40 



4. Rukoo' 7S . 

5. E'tidal minal ruko'. 76 

6. Sujood 77 (dalawang beses). 

7. Jalsah Istirahah 78 . 

8. Ang pag-upo sa pinakahuling Tashahud 79 . 


74 . Ang pagbabasa sa Surah Al-Fatihah ay isang obligasyon sa bawat rak’ah ng 
pagdarasal. Ang Suratul Fati’hah ay alam sa mga pangalang; Sab’al Mathaani (Ang 
pitong madalas ulitin), Ummal Kor’an (Ang Diwa ng Kor’an), Usus al-Kor’an (Ang 
Pundasyon o Batayan ng Kor’an), Al-Kafl (Ang Sapat), AI-Kanz (Ang Yaman). 
Naiulat ni ‘Ubadah bin Samit mula sa Sugo ng Allah sknk na kanyang sinabi: “ 

\yBj Sl 

"LA SALAATA LIMAN LAM YAQRA BIFAATrHATIL KITAAB" 

Ang kahulugan ay: “Walang pagdarasal (na tatanggapin) sa sinumang (nagdarasal na) 
hindi binasa ang Faati’hatul Kitab (Ang Pambungad (na kabanata sa banal na 
Kor’an)) Sahih Muslim, VoL lb hadith no. 394 page 240. Ito ang: 


1. Bismillaah Hir Ra’hmaan Nir Ra’heem j jT 

2. Al’hamdulillaahi Rabbil ‘Aalameen ds 


3. Ar-Rahmaan nir Raheem T 

4. Maalikiyawmiddeen ^ q]T 


5. Iyyaakana-'bodowaa Iyyaakanasta’ien 


jlJu __lJLjI 


6. Ihhdinas ‘Siraa’tal Mustaqeem 

7. ‘Siraa’tal La’dhee Na An’amta’alayhem 
Ghayril Magh’dhoobi ‘Alayhim, 
Wala’ddaalleyn. 


Jjjbl 

\ Oioll 


75 

. Tingnan ang larawan bilang 4 sa pahina 50. 

76 . Ito ang pagtatayo ng matuwid mula sa Rukoo’, 

77 . Tingnan ang larawan bilang 6, pahina 51. 

78 . Ito ang pag-upo sa pagitan ng dalawang sujood 

19 . Ito ang pangalawang bahagi ng Tashahhud at karugtong ng unang bahagi. Ito ay 
tinatawag na “DARUD”. Isinalaysay ni Abdullah bin Zaid ra. (sa kanya ipinakita ang 
panawagan sa pagdarasal (Aththan) sa pamamagitan ng panaginip) mula sa autoridad 


41 




9. Ang pagsaulo sa pangunahing talata ng Tashahud 80 . 

10. Tasleem 81 . 


ni Mas’ud Al-Ansari na nagsabi: Kami ay nakaupo noong magpunta sa amin ang 
Sugo ng Allah sknk kasama sa mga kasamahan ni Sa’ad bin ‘Ubada. Si Bashir bin 
Sa'ad ay nagsabi; Sugo ng Allah, kami ay inutusan ng Allah (swt) upang ikaw ay 
purihin! Subalit paano ka namin pupurihin? Siya (ang mananalaysay) ay nagsabi: Ang 
Sugo ng Allah (sknk) ay tumahimik (at kami ay nag-alala sa kanyang pagtahimik) na 
sana hindi namin naitanong sa kanya. Pagkatapos, sinabi ng Sugo ng Allah (sknk) (sa 
pagpupuri sa akin) ay sabihin ninyo lang: 

1**- j! JT js UST JT js j 

jjj*'j! JT js UST JT js'j 

^ ^ ^ * * ' * 


"AltahummasaH/ 'aSaa Muhammad wa 'ala aaH Mu'hammad, kamaa sallayta 'alaa aali 
Ibraaheema Innaka 'Hameedun Majeed., AHahummabaarik 'aiaa Muhammadin Wa ala 
aa!i Muhammad, Kamaa baarakta 'alaa aali Ibraaheema Innaka 'Hameedun Majeed r/ 
(Sahih Muslim, Vol lb, hadith 406, page 251) 

80 Ang kahulugan ng Tashahhud ay “Pagsasaksi o Pagpapahayag” Sinabi ni 
Abdullah bin Mas-ud (r.a.): Habang kami ay nagdadasal sa likuran ng Sugo ng Allah 
(sknk) madalas naming bigkasin: “Mapasa-Allah (swt) ang Kapayapaan at mapasa 
kay (pulan o pulana) ang kapayapaan”. Isang araw, sinabi sa amin ng Sugo ng Allah 
(sknk): Katotohanan, ang Allah (swt) ay Siya ang Kapayapaan. Kapag ang isa sa inyo 
ay umupo sa panahon ng (pagsasagawa niya sa) pagdarasal, karapat-dapat niyang 


sabihin ang: 

X\rjj i^'jj inp fScj' bC_yi) ’cj\')U\'j t>£*2\ n 

\x&» tgi\'j &\ *i! 4_Jj *i bi J+i>\ *»' 'jCS\ 

"J_J L\\ 


"Attahiyyatu LHlaahi Wassalawaato Wa'ttayyeebaaeo, Assalaamo 'Alayka Ayyuhan 
Nabeyyo Warahmatullaahi Wabarakaatuh, Assa/aamo 'Alaynaa Wa'alaa 'IbaadiHahis 
Saaliheen, (at kaagad idugtong ang) " Ash-hadu AHaa-Haaha Illallaho Wa ash-hado 
Annaa Muhammadan Abduho Warasuloho" (at maaaring siya ay mamili kung anong 
panalangin ang kanyang magustuhan at gawin. (Sahih Muslim, Vol Ib Hadith no.402 
page 247) 

81 . Ito ang pagbigkas ng dalawang beses sa “Assalamu ‘Alaykom wa Rahmatullah.”at 
sabay lingon sa kanan at kaliwa. 


42 



Waajibaat us-Salat 

(Mga Obligasyon sa Salat 82 ) 

1. Ang lahat ng Takbeer maliban sa Takbeeratul I'hram o Takbeer 
Ta'hrimah. 

2. Ang Pagbigkas sa "Sub'haana Rabbiyal 'Adheem" sa panahon ng 
Ruko'. 

3. Ang Pagbigkas sa "Sami Allahu-liman 'Hamida" sa panahon ng 
pagtayo mula sa ruko'. 

4. Ang Pagbigkas sa "Rabbana Walakal 'Hamd" pagkatapos tumayo 
mula sa ruko'. 

5. Ang Pagbigkas sa "Sub'haana Rabbiyal A'la wa Bi'hamdihi" sa 
panahon ng sujood. 

6. Ang pagbigkas sa "Rabbighfirle" sa panahon ng Jalsah. 

7. Ang pag-upo sa pangunahing Tashahud mula sujood. 

8. Ang pagsaulo sa pangunahing Tashahud. 

Sunan us-Salaat 

5**_aJl _ 

(Mga galaw ayon sa dasal ng Propeta 83 ) 

1. Ang Paglalagay ng kanang kamay sa ibabaw ng kaliwang kamay 
sa bandang dibdib. 

2. Ang Pagsaulo sa Du'a Al-Istiftaa'h 84 . 

3. Ang pagtataas ng kamay para sa Takbeer. 

4. Ang pagsaulo sa Surah Al-Fati'hah. 


82 

♦ Kung mayroon man sa mga nabanggit na mga Obligasyon na ito sa Pagdarasal, ang 
maiwanan o makalimutan ay kinakailangang magbayad ng multa sa pamamagitan ng 
pagsasagawa ng Suiood Assahow o Sujood dahil sa pagkalimot. Ito ang pagdaragdag 
ng dalawang sujood bago mag-tasleem o pagkatapos ng tasleem. Basahin ang mga 
hadith sa Sahih Al-Bukhari, Vol. 2 Page 177-185. 

83 ° 

. : Kung mayroon mang naiwan o hindi naisagawa sa mga nabanggit na mga Sunnan 
na Salat, ito ay walang masamang epekto sa pagdarasai at hindi nangangailangan ng 
multa o ulitin pa. Subalit ito ay kasama sa mga tagubilin ng Propeta (sknk) upang 
magkaroon ng mga karagdagan ang ating mga mabubuting gawain sa Allah (swt). 

I sub'haanaka-Allaahummaa Wa Bi'hamdika Watabaarakasmuka Wata'aala 
Jaddoka Walaailaaha 'Ghayrok." 


43 



5. Ang panalangin pagkatapos ng panghuling Tashahhud 85 . 

6. Ang pagtaas sa hintuturo. 

Mub'tilaat us-Salaat 

(Mga gawaing nakapagpapawalang-bisa sa Salat) 

1. Ang sadyang pag-iwan sa (rukn) haligi, (wajib) obligasyon o 
katayuan ng pagdarasal. 

2. Ang pagkawalang bisa ng taharah o kadalisayan. 

3. Ang tumawa o sadyang pakikipag-usap o pagsasalita na hindi 
kasama sa mga dasal. 

4. Ang sadyang uminom o kumain. 

5. Ang labis na mga galaw na hindi kasama sa salat. 

Makruhaat us-Salat 

(Mga gawaing hindi kanais-nais sa panahon ng salat) 

1. Ang tumingin sa itaas, pagpikit sa mga mata, tumingin sa paligid 
o palibot ng pinagdarasalan. 

2. Ang gumawa ng mga galaw na hindi kailangan sa pagdarasal. 

3. Ang magdasal na nakakaramdam ng pagkaihi at pagdudumi. 

4. Ang magdasal sa oras na ang pagkain ay nakahain. 

Sutra ^ —ai'«—- : ang katagang ito sa Relihiyong Islam ay 

tumutukoy sa mga bagay na inilalagay sa harapan ng mga nagdarasal 
bilang tabing o panangga, ito ay nagpapahiwatig na mula sa 
kinatatayuan ng isang nagdarasal at sa kinalalagyan ng sutra (tabing) 
ay hindi ito maaaring daanan ng tao o anumang hayop. Samakatuwid 
ang daanan ay sa harapan ng sutra. 


85 . "A'udhoo Biilahi min 'adhaabi jahannama wa min 'adhaabil qabri wa min 
fitnatil ma'hyaa wal mamaat, wa min fitnatil masee'hid Dajjaal." O di kaya ay 
maaaring idugtong ang panalangin na ito, "Rabbana aatina Ttddunya hasanatan 
wa fil a'khirati 'hasanatan waqina 'adhaabun naar." 

44 



Nai-ulat ni Musa bin Talha * mula sa autoridad ng kanyang 
tatay: "Sinabi ng Sugo ng Allah % Kapag ang isa sa inyo ay naglagay 
ng bagay sa kanyang unahan na katulad nang likuran ng siya' (o 
upuan) ng kabayo o kamelyo. Dapat siyang magdasal na hindi 
bibigyang pansin ang (ano mang bagay na) dumaraan sa likuran nito. 
(Sahih Muslim, Vol. 1-b, Page 293, Hadith 499.) 


45 



Aig Miibag funlMhj Tngo a fag-auii a Tibl il Mt 

‘X<dct*uxt<t - 4 


*XcCo4 /k P&*ud<UtqiH Sd ’TKtyl PotytdMMl 66 


" ANG PAGSASALARAWAN SA MAY APAT NA RAK’AT “ 


43 

ES 

3 

u 


M 

B 


3 


JS 

e 5 

"s 

8 


0 

.i' 

H \ 


•r^ 

1 

s S 

i2 

11 


i 

li \ 

Br&, J 



■ 

43 

3! .5* 

& * 

3 

8 

t 

0 

ii' \ 

i'l ^ 

‘ittbliiiL? 

s& 


A 



h 





■ 


Sinabi ng Propeta (sknk): " Jb>f ^y$'j UT "At magdasal (kayo) 

kung paano ninyo ako nakitang nagdarasal" (Sahih al-Bukhari Vot. 1, Chapter 
18, Hadith No. 604 page 345) 


46 























“ANG PAGSASALARAWAN SA TATLONG RAK’AT” 


43 

s 5 
<2 

U 


ir 


. 1 * *. 

‘JJ2tu 



43 

§ 2 
N (2 

0 

#1 

n 


M 

H 

UU 

42 

a 5 

0 


0 

.r •.. 

i'Mi' 

fii 


u 






1 1 

i 1 

i « 

K 


47 


















"KABUURAN NG MGA PAGDARASAL" 


Ang mayApat (4) Na Rak'at 

(Salatul Dhohr, 'Asratlsha) 

1. Qiyaam: ito ang kalagayang nakatayo ang isang 
magdarasal na ang layunin ay upang isagawa ang isang 
tiyak na pagdarasal. 

2. Takbeeratul Ihram O Takbeer Tahrimah: ito ang 

pagtataas sa dalawang kamay, ang palad ay nakatapat 
sa balikat 87 at sabay bigkas ng ALLAHO AKBAR! at ibaba 
ang dalawang kamay patiklop sa may dibdib at ang 
kanang kamay ay nakapatong sa kaliwang kamay 83 at 
bigkasin ng tahimik ang panalangin: 

“Sub’haanaka-AHaahummaa Wa Bi’hamdika Wataba- 
raakasmuka Wata’aala Jaddoka Walaailaaha 'Ghayrok.” 


87 . Naisalaysay ni ‘Abdullah bin ‘Umar (r.a.): Nakita ko na kapag nakatayo ang Sugo 
ng Allah (sknk) para sa pagdarasal, ay itinataas niya ang dalawa niyang kamay 
hanggang balikat, ay ginagawa niya ito kapag binibigkas niya ang Takbir para sa 
pagyuko (ruko’) at kapag itataas niya ang kanyang ulo (mula sa pagkayuko) at 

binibigkas niya ang:” Al Sami’Allahu liman- hamida . Subalit 

hindi niya ginagawa ito (ang pagtataas ng kamay) sa pagtitirapa (sujood). Sahih Al- 
Bukhari Vol. 1 Page 395 Hadith703. Ayon naman sa salaysay ni Naff (r.a.) ay sa 
tuwing mag-umpisa si Ibn ‘Umar sa pagdarasal na may Takbir, ay itinataas niya ang 
kanyang mga kamay: Sa tuwing siya ay yuyuko (ruko’), ay itinataas niya ang 
kanyang mga kamay (bago yumuko) at ganoon din kapag binabanggit niya ang. 
“Sami’Allahu liman ‘hamida”, at kanyang ginagawa rin mula sa pangalawang rak’ah 
(para sa pangatlong rak’ah). Sinabi ni Ibn ‘Umar, iyan ay malimit gawin ng Propeta 
(sknk ). Sahih Al-Bukhari Vol. 1, Page 396 Hadith 706. 

88 . Naisalaysay ni Sahl bin Sa’ad (r.a) Ang mga tao napag-utusang ilagay ang kanang 
kamay sa ibabaw ng kaliwang kamay sa As-Salat (pag-darasal). Sinabi ni Abu 
‘Hazim. “Alam ko na ang kautusan ay nanggaling sa Propeta (sknk),. Al-Bukhari Vol. 
1, Hadith No. 707, Page 396. 

89 “Sumaiyo Allah ang kaluwalhatian at pagpupuri. Kaluwalhatian sa Iyong pangalan, 
kataas-taasan sa Iyong karangalan at walang ibang diyos na karapat-dapat sambahin 
maliban sa Iyo.” 



48 




3. Habang nakatayo sa Takbeeratul Ihram ay isaulo ang Surah ATPati'hah 
at kailangang dugtongan ito ng kahit maikling surah sa banal na Kor'an: 

'ja iib > 


91 


v ^ ^ 


1^JI 


Ui!]3 j£a 1 ji5j 
l5uil 0 

A . ^ > ./ * m *mi * ** ' 

J 1 j»P ^iAll 

@) O^U^H 



$ 1JU 0 i!5JT iiit 0 iiii > ^5 


-i i 




^ 0 . Ito ang tinatawag na Ta’awwudh, ang kahulugan ay “Ako ay nagpapakupkop sa 
(Kapangyarihan ng) Allah, mula sa (mga kasamaan ng) Shaytaan na binabato.” 

91 . Ito ang tinatawag na Basmalah, ang kahulugan ay: “Sa Ngalan ng Allah, ang 
Maawain at Mahabagin.” 

92 . Para sa kapakanan ng mga hindi nakakabasa ng Arabik , nandito ang pagsasatitik 
sa Surah Al-Fatihah at Surah AM'hlas: 

© Bismillaahir Ra'hmaanir Ra’heem © Al'hamdulillaahi Rabbil 'Aalameen © Ar- 
Rahmaanir Ra'heem © Maalikeyawmiddeen © lyyaakan-'budowa 
lyyaakanasta’ien © Ihdenas ’Siraa’tal Mustaqeem © Siraa'talladheena an'amta 
'alayhem, Ghayril maghdoobi'alayhem walad daalleyn. (Aameen) 


(Surah AM'hlas) Bismillaahir Rahmaanir Ra'heem © QoI Huwallaaho Ahad © 
Allaahus Samad © Lamyaled walam yulad © Walam yakullaho kufuwan ahad. 


49 






4. Bigkasin ang ALLAHO AKBAR at sabay yuko ang ulo (o 
Rukoo') at ilagay ang dalawang palad sa tuhod at 
bigkasin ng tahimik ng tatlong beses ang; 

"Sub'haana Rabbiyal 'A'dheem Wa Bi'hamdihi” 93 

at pagkatapos ay banggitin ang: 

"SAMIALLAAHO UMAN 'HAMIDAH" 94 
at itayo ng matuwid ang katawan. 

5. Habang nakatayo (Qawma) mula rukoo' ay banggitin 
ang: 

"ALLAAHUMMA RABBANA LAKAL'HAMDU, MIL 
USSAMA-WAATI WAMIL UL AR'DHI WAMIL O MA- 
SITA MIN SHAY-IN BA'AD " 95 

at pagkatapos ay sabihin ang: 

"ALLAHO AKBAR" 

at magpatirapa (ang noo at ang ilong ay nakalapat sa pook 
na pinagdadasalan kasama ang dalawang palad ng kamay 
na nakatapat sa dalawang tainga, nakataas ang dalawang 
siko). 



93 . “Kaluwalhatian sa aking Panginoon na Pinakadakila.” 

94 . Ang kahulugan nito ay “Dinidinig ng Allah swt ang sinuman ang pumupuri sa 
Kanya”. Naiulat ni Abu Hurairah ra: Sinabi ng Sugo ng Allah sknk: 

j> iiy .luii ii Uy : f U ?' ^ li ' » 

(( I'DHA OA-LAL IMAAM: SAMI'ALLAAHO UMAN 'HAMIDAH, FAQU-LO; ALLAHUMMA! 
RABBANA LAKAL 'HAMD, FAINNAHO MAN WA-FAQA QAWLUHO QAWLAL MALAAIKATI 


'GOFIRALAHO MA TUQADDAMA MIN 'DHAMBIHI)) 

Ang kahulugan ay: “Kapag sinabi ng Imam: “Sami’ Allaho liman ‘Hamidah , 
dapat na sabihin mo: “Allaahumma! Rabbana Lakal ‘Hamd”, dahil sinuman ang 
magpanabay sa mga dinadalangin (sinasabi) ng mga anghel, siya ay mapapatawad sa 
mga nakaraang pagkakasalang kanyang nagawa. (Sahih Muslim, Vol. lb, Hadith no. 
409, page251) 

95 . Naiulat ni Abdullah bin Aufa: Kapag bumangon ang Sugo ng Allah sknk mula sa 


pagkakayuko (ruko’) ay kanyang binibigkas ang: 

ixJr jJ Lil )) Jli £,/> > fi*J > * A» J>*J J LK' O* 

(( i* ja u i i w.ijUU'» ‘y iiid' di ^ 


50 




6. Habang nakapatirapa (Sujood) ay bigkasin ng tahimik 
ng tatlong beses ang: 

"Sub'haana Rabbiyal A'la Wabi'hamdihi" 

at pagkatapos ay sabihin ang: 

"ALLAHO AKBAR" 

at umupo ng saglit. 

7. Habang nakaupo (Jalsah) ay bigkasin ng tahimik ang: 

"Rabbig-ferlee war'hamnee wahdinee warzuqnee 
wajburnee wa'aafinee" 

at pagkatapos ay sabihin ang: 

“ALLAHO AKBAR" 

at magpatirapa ulit. 

8. Habang nakatirapa (Sujood) ay bigkasin ulit ng 
tahimik nang tatlong beses ang: 

"Sub'haana Rabbiyal A-'la Wabi'hamdihi" at 

pagkatapos ay sabihin ang: 

"ALLAHO AKBAR" 

at tumayo ng matuwid. 



“SAMI’ ALLAHO LIMAN ‘HAMIDAH”, ALLAHUMMA RABBANA 
LAKAL’HAMDU, MIL USSAMA-WAATI WAMIL UL AR’DHI WAMIL O MA- 
SI’TA MIN SHAY-IN BA’AD”. 

‘‘Panginoon namin, sa Iyo po lamang nauukol ang mga pagpupuring 
pumupuno sa mga langit at pumupuno sa lupa at pumupuno sa ano mang bagay na 
naisin Mo.” (Sahih Muslim, Vol. lb, Hadith no. 476, page 284) 


51 




9 . Kinakailangang nakatiklop ang dalawang kamay sa dibdib na nakapatong 
ang kanang kamay sa kaliwang kamay at bigkasin ang surah al-Fatihah na 
may karugtong na maiksing surah ng tahimik. 


96 I 

I 

97 


0 ^lT^ 4^-* 

Ui5]3 juL' l±i[\\ 



jJLyjT 


CrfJ Cr? Ti* 

4 !$ 3-li- lii -u-i^ _^s. ^3 © 4^T j o -'T; ,jjT3-i j*j 


96 Ito ang tinatawag na Ta’awwudh, ang kahulugan ay “Ako ay nagpapakupkop sa 
(Kapangyarihan ng) Allah, mula sa (mga kasamaan ng) Shaytaan na binabato. 

97 . Ito ang tinatawag na Basmalah, ang kahulugan ay: “Sa Ngalan ng Allah, ang 
Maawain at Mahabagin.” 

98 . Para sa kapakanan ng mga hindi nakakabasa ng Arabik , nandito ang pagsasatitik 
sa Surah AI-Fatihah at Surah Al-Falaq: 

(3) Bismillaahir Ra’hmaanir Ra'heem <2> Al'hamdulillaahi Rabbil ’Aalameen ® Ar- 
Rahmaanir Ra'heem <D Maalikeyawmiddeen (D lyyaakan-'budowa 
Iyyaakanasta'ien <D Ihdenas 'Siraa’tal Mustaqeem <Z> Siraa’talladheena an'amta 
‘alayhem, Ghayril maghdoobi'alayhem walad daalleyn. (Aameen) 


52 





10 . Ulitin ang mga galaw sa numero 4,5,6,7 at 8 (dito sa numero 8, ay 
pagkatapos mong bigkasin ang ALLAHO AKBAR ay huwag tumayo. Ang 
kailangan sa iyo ay umupo para banggitin ang panalangin sa Tashahod 
(part-1). 


11. Habang nakaupo ay banggitin mo ang panalangin na 
ito ng tahimik (Tashahod-Part-1): 

''Attatiiyyatu Lillaahi Wassalawaato Wa'ttayyeebaato 
Lillaahi , Assalaamo 'Alayka Ayyuhan Nabeyyo 
Wara'hmatullaahi Wabarakaatuh, Assalaamo 'Alaynaa 
Wa'alaa 'Ibaadillahis Saaliheen (Itaas ang hlntuturo at bigkasln 
ang) " Ash-hadu Allaa-Ilaaha Illallaho Waash-hado Annaa 
Mu'hammadan 'Abduho Warasuloho." 99 



At pagkatapos ay banggitin mo ang: "ALLAHO AKBAR"at 
tumayo mula sa pagkakaupo. 

12 . At itiklop ang dalawang kamay sa dibdib na 
nakapatong ang kanang kamay sa kaliwang kamay at 
bigkasin ang surah al-Fatihah lamang ng tahimik at 
ulitin ang mga galaw mula numero 4 (RukooO hanggang 
11 (subalit pagkatapos mong banggitin ang "Ash-hadu 
Allaa-Ilaaha Illallaho Waash-hado Annaa Mu'hammadan 
'Abduho Warasuloho (ay huwag sabihin ang "Allaaho 
Akbar" at huwag tumayo) at idugtong mo ang panalangin 
sa Tashahod-Part 2. 



(Surah Al-Falaq) Bismillaahir Rahmaanir Ra'heem © Qol a-'uthobi-Rabbil Falaq 
@ Min shanima 'khalaq ® Wamin sharri ghaasiqin ithaawaqab ® Wamin sharrin 
naffaathaati fi!-'uqad ® Wamin sharri 'haasiden ithaa-'hasad. 

99 “Ang pagbati ay para sa Allah, ang mga dasal at mabubuting bagay ay para sa 
Allah. Sumaiyo nawa ang kapayapaan o Propeta at ang habag at pagpapala ng Allah. 
Ang kapayapaan ay mapasa-amin at mapasa mga (taong) gumagawa ng mga 
makatarungang paglilingkod sa Allah. Ako ay sumasaksi na walang diyos na karapat- 
dapat sambahin maliban sa Allah (swt) at si Muhammad (sknk) ay Kanyang sugo at 
lingkod.” 


53 





13. Habang nakaupo (ng patawarruk) 100 ay banggitin mo 
ang panalangin sa Tashahod Part - 1 at idugtong ang 
Tashahod part - 2 na ito ng tahimik: 

"Allahummasalli 'Ala- Mu'hammad Wa 'Ala a-li 
Mu'hammadin Kama- Sallayta 'Ala- Ibraaheem Wa'ala- 'A-li 
Ibraaheem Innaka Hameedun Majeed. , Wabaarik 'Ala- 
Mu'hammadin Wa'ala a-li Mu'hammad, Kamaa Barakta 
'Alaa Ibraaheema Wa'alaa a-li Ibraaheem Innaka 
'Hameedun Majeed. 

A'udhoo Billahi min 'adhaabi jahannama wa min 
'adhaabil qabri wa min Atnatil ma'hyaa wal mamaat, wa 
min Htnatil masee'hid Dajjaai)." 101 

At biokasin mo ang: 



14. Assalaamu 'Alaikom Wa Ra'hmatullah 102 (at 

sabay lingon sa kanan.) 


Assalaamu 'Alaikom Wa Ra'hmatullah 

(at sabay lingon sa kaliwa.) 

At dito naotataoos ang dasaL 


fi 


10 °. Ang Tawarruk ay isang uri ng pag-upo na ito ay para sa pangalawang tashahud, 
ang kanang paa ay nakatukod at ang kaliwang paa ay nasa ilalim nang kanang lulod. 
Ang kaliwang pigi naman ay nakasayad sa lapag at ang mga kamay ay nakapatong sa 
hita. 

10 \ “O Allah! pagpalain Mo po si Muhammad at ang kanyang angkan tulad ng 
pagpapala Mo kay Ibrahem at sa kanyang angkan. Tunay po na Ikaw ay kapuri-pun at 
maluwalhati. At biyayaan Mo po si Muhammad at ang kanyang angkan katulad ng 
pagbiyaya Mo kay Ibrahem at ang kanyang angkan. Tunay po na Ikaw ay kapuri-puri 
at maluwalhati. Ako ay nagpapakup-kop sa Allah mula sa matinding parusa sa 
Impiyemo at ang matinding parusa sa loob ng libingan at mula sa tukso ng buhay at 
kamatayan at mula sa tukso ng bulaang Kristo.” 

,02 . “Sumainyo nawa ang kapayapaan at awa ng Allah.” 

54 





Ang Dalawang Rak'at na Pagdarasal 103 

(Pagdarasal sa Salatul Fajr at mga Sunnat (Rawaatib o Nawaatil)) 

Ang pagdarasal sa dalawang rak'at ay katulad ng pagdarasal sa 4 na 
rak'at. Ang kaibahan sa mga pagdarasal na ito ay ang bilang ng yunit 
o rak'at lamang. Ang pagsasagawa ng dalawang rak'at na pagdarasal 
ay mag-uumpisa sa numero 1 (sa apat na rak'at) hanggang 10 (sa 
numerong ito ay uulitin mo ang numero 4 hanggang 8) subalit 
pagdating mo sa ikawalo at pagkatapos mong banggitin ang 
nakatakdang panalangin dito ay huwag tumayo dahil ang kailangan sa 
iyo ay manatili kang naka-upo at banggitin ang panalangin sa 
Tashahud 1 & 2 at pagkatapos ay magtasleem. 

Ang Tatlong (3) Rak'at na Pagdarasal 

(SALATUL MA'GHRIB) 

Ang pagdarasal sa tatlong rak'at ay katulad ng pagdarasal sa 
apat (4) na rak'at. Ang kaibahan sa mga pagdarasal na ito ay ang 
bilang ng yunit o rak'at lamang. Ang pagsasagawa ng tatlong rak'at 
na pagdarasal ay mag-uumpisa sa numero 1 (sa apat na rak'at) 
hanggang 12 (sa numerong ito ay uulitin mo ang numero 4 
hanggang 8 subalit pagdating mo sa ikawalo at pagkatapos mong 
banggitin ang nakatakdang panalangin dito ay huwag tumayo dahil 
ang kailangan ay manatili kang naka-upo at banggitin ang Tashahod 
part 1 & 2 at mag-tasleem (tingnan ang panghuling gawain sa 
dalawang rak'at na pagdarasal sa itaas. 


103 

. Tingnan ang “Pagsasalarawan sa Dalawang Rak’at at Tatlong na Pagdarasak’ sa 
pahina 47. 


55 



'Ka&amta - 5 




Ang Pagdarasal ay nakakabayad sa mga pagkakasala: 

• Sinabi ni Hazrat Abu Hurairah (ra) na kanyang narinig ang 
Propeta (sknk) na nagsabi: Ipagpalagay natin na ang isa sa inyo ay 
mayroong kanal (o Ilog) sa (harapan ng) kanyang pintuan at siya ay 
naliligo doon nang limang beses araw-araw, (pagkatapos) mayroon pa 
bang duming maiwan sa kanyang katauhan? Ang Propeta (sknk) ay 
nagwika: Iyan ay katulad sa (kaso nang) limang obligasyon na mga 
pagdarasal. Patatawarin ng Allah (swt) ang kasalanan alang-alang sa 
mga pagdarasal na ito. 104 

• Sinabi ni Hazrat Usman bin 'Affan (ra) na kanyang narinig ang 
Propeta (sknk) na nagsabi: :Sa panahon na dumating ang oras ng 
pagdarasal sa Fardh, kapag ang isang Muslim ay nagsagawa nang 
maayos na pag-wuwudho' at pagkatapos ay yumuko (nagyuko o ruko' 
sa pagdarasal) at magsagawa ng pagdarasal na may kasamang 
kababaang-loob at pagka-matakutin (sa Allah swt) ay mabibigyan 
siya ng kapatawaran sa mga nakaraan niyang pagkakasala, sa 
kondisyon na siya ay umiwas sa paggawa ng mga malalaking 
kasalanan (katulad ng kasong pagtatambal (shirk) sa Allah (swt)); at 
ang pribelihiyong ito ay para sa lahat nang panahon at sa mga 
panahon pang darating. 105 


l04 . Bukhari and Muslim, Riyadh-Us-Saleheen, Vol. 2 page 530 Hadeeth no. 1042. 

105 Muslim, Riyadh-Us-Saleheen, Vol. 2 page 531 Hadeeth no. 1046. Tandaan: 
Kung isasa-alang-alang natin ang tradisyon na ito at ang bersekulo mula sa 
Kor’an, at nagpahayag ang mga mararangal na pantas sa Islamik (Ulema) na sa 
pamamagitan ng mga pagdarasal at ang (kanyang) mabubuting gawa at pagsunod 
sa Allah (swt) ang (isang) tao ay mabibigyan ng kapatawaran sa kanyang mga 
pagkakasala. 


56 








Ang Kahalagahan ng Pagdarasal sa takdang Oras: 

• Naisalaysay ni Abdullah (r.a) : Tinanong ko ang Propeta 
(sknk) "Ano ang gawaing mabuti na pinakamamahal ng Allah (swt) ? 
Ang Kanyang sagot, "Ang isagawa ang mga pagdarasal ng 
maaga sa takdang oras (ng pagdarasal)" ako' ay nagtanong, 
”Ano ang sumunod doon (sa kabutihan)? Siya ay sumagot, "Ang 
maging mabuti at masunurin sa iyong mga magulang" muli akong 
nagtanong, "Ano ang sumunod doon (sa kabutihan)? Siya ay 
sumagot, "Ang sumali sa Jihad (esperituwal na pakikipaglaban) para 
sa Allah (swt)." 106 

Ang Higit na Kahalagahan ng Sama-samang Pagdarasal 
(Salatul Jama'ah): 

• Naisalaysay ni Abdullah bin 'Umar (ra) : Sinabi ng Sugo ng 
Allah (sknk), "Ang sama-samang pagdarasal ay nakahihigit nang 
dalawampu't pitong baitang kaysa pagdarasal na isinagawang nag- 
iisa." 


• Naisalaysay ni Abu Said Al-Khudri (ra): Sinabi ng Propeta 
(sknk), "Ang pagdarasal na sama-sama ay nakahihigit nang 
dalawampu't limang beses sa pagdarasal na isinagawa nang nag-iisa." 


• Naisalaysay ni Hazrat Abu Hurairah (ra) na minsan ang isang 
bulag na tao (si Hazrat Ibn Umm Makhtum (r.a.)) ay nagpunta sa 
Propeta (sknk) at kanyang ipinahayag: 0 Sugo ng Allah! Walang 
taong aakay sa akin papuntang Masjid, at humingi ng pahintulot sa 
kanya (sa Propeta sknk) na kung maaari sa bahay na lang niya 
maisagawa ang mga pagdarasal. Binigyan siya ng pahintulot ng 
Propeta subalit noong siya ay pauwi na ay tinawag siya ng Propeta 
(sknk) at tinanong siya, "Naririnig mo ba ang panawagan sa 


. Sahih Al-Bukhari VoL 1 page 300 Hadeeth no. 505. 

107 

. Sahih AI-Bukhari Vol. 1 page 351 Hadeeth no. 618 & 619. 


57 



pagdarasal?, Oo ang sagot niya! Pagkatapos, sinabi ng Propeta 
(sknk): Samakatuwid tugunin mo ito (ang panawagan).' 10S 

• Naisalaysay ni Hazrat Ibn Umm Makhtum (r.a.), Ang 
Mu'adhan (Ang kanyang tunay na pangalan ay si Abdullah o di kaya 
ay si 'Amr bin Qais) na siya ay nakiusap sa Propeta (sknk), "0 Sugo 
ng Allah! Dito sa (bayan ng) Medina ay may maraming reptilya at mga 
mapanganib na hayop at ako ay bulag. Kaya hindi ko makita ang 
aking dinadaanan o ang mga bagay na nakaharang (sa aking daan), 
kaya kung maaari ay payagan mo ako na sa bahay ko maisagawa ang 
mga pagdarasal. Sinabi niya (sknk) kung naririnig mo ang mga kataga 
ng a'dhan.*"Hayya 'Alas Salah, Hayya 'Alal Falah, " Halina't magdasal; 
Halina sa tagumpay", ay magpunta sa Masjed para magdasal. (Sinabi 
ni Imam Abu Daud na mabubuti ang mga pinanggalingan ng hadith 
na ito). 109 


• Naisalaysay ni Abu Hurairah (ra): Sinabi ng Propeta (sknk), 
"Ihahanda ng Allah (swt) para sa taong nagpupunta sa Masjid sa 
(bawat) umaga at hapon (para sa sama-samang pagdarasal) ang 
(isang) mataas na lugar sa Paraiso na may kasamang magandang 
pag-aaruga (para sa kanyang mga ginawa) sa kanyang mga pagpunta 
(sa Masjid) sa tuwing umaga't hapon. 110 

• Sinabi ni Hazrat Buraidah (ra) na sinabi ng Propeta (sknk): 
Iparating ang mga magagandang balita sa isang (ganap) 
maluningning na liwanag sa Araw ng Paghuhukom sa mga taong 
nagsisipuntahan sa Masjid (upang magsagawa ng mga pagdarasal) 
kahit sa kadiliman ng gabi. 111 

• Naisalaysay ni Hazrat Abdullah bin 'Umar (ra) na sinabi ng 
Propeta (sknk): Ang Islam ay itinayo sa limang haligi. Ang pinakauna 
ay ang pagtetestigo na walang diyos maliban sa Allah (swt) at si 
Muhammad (sknk) ay Sugo ng Allah (swt). (2) Pagsasagawa ng mga 


l08 . Muslim, Riyadh-Us-Saleheen, Vol. 2, page 537 Hadeeth no. 1066. 

IW . Abu Daud, Saheeh Muslim, Vol. 1 page 538 hadeeth no. 1067. 
no . Sahih Al-Bukhari Vol. 1 page 357 Hadeeth no. 631. 

m . Abu Daud & Tirmizi, Riyadh-Us-Saieheen Vol. 1 page 535 hadeeth no. 1058 

58 



Pagdarasal (3) Pagbabayad ng Kawanggawa (zakat) (4) Pagpunta 
para sa perigrinasyon sa Bahay ng Allah (swt) (sa Makkah) (5) At 
Pag-aayuno sa Buwan ng Rama'dhan. 112 

• Naisalaysay ni Hazrat Jabir (ra) na kanyang narinig na sinabi 
ng Propeta (sknk): Ang guhit hangganan sa pagitan ng (isang Muslim 
na) lalake at pagka-politista at pagwawalang-pitagan ay ang pagsuko 
sa (pagdarasal) Salaat. 113 

• Sinabi ni Hazrat Buraidah (ra) na sinabi ng Propeta (sknk): 
Ang bagay na nagpapakita ng kaibahan natin sa mga ipokrito ay ang 
(kapit) pagmamahal natin sa Salat. Kaya, sinuman ang isuko ito ay 
magkakasala ng (malaking) kalapastanganan sa Diyos. 114 

• Naisalaysay ni Hazrat Abu Hurairah (ra) na sinabi ng Propeta 
(sknk): Ang pinaka-unang itatanong sa (isang) tao sa Araw ng 
Paghuhukom ay ang Salat. Kung matagpuan na ang kanyang mga 
pagdarasal (Salaat) ay maayos, siya ay maituturing na matagumpay, 
at makakamit niya ang kanyang hangarin. At kung ito man (ang 
kanyang Salaat) ay may mga pagkukulang, siya ay masisira at 
talunan. At kung mayroong maliliit na mga pagkakamali ang makita sa 
kanyang mga tungkulin sa pagdarasal na Fardh at obligasyon. Ang 
Allah (swt), Ang Nagmamay-ari sa mga Karangalan at Kaiuwalhatian, 
ay Kanyang sasabihin: "Tingnan ninyo ang Aking alipin kung mayroon 
ba siyang mga sunnat (di-sapilitan) na pagdarasal na maaaring 
pambayad sa kanyang mga pagkukulang sa kanyang mga Fardh 
(sapilitan) na pagdarasal. Susuriin ang lahat ng kanyang mga gawain 
sa ganitong pamamaraan." 115 

Ang Higit na Kahalagahan ng Salatul Fajr at 'Asr: 

• Mula sa salaysay ni Jarir bin Abdullah Bajali (ra): Minsan, 
isang gabi kami ay nakaupo kasama ang Dakilang Propeta (sknk) sa 


112 . Bukhari and Muslim, Riyadh-Us-Saleheen, Vol. 2 page 542 Hadeeth no. 1076. 

113 . Muslim, Riyadh-Us-Saleheen, Vol. 2 page 542 Hadeeth no. 1078. 
n4 . Tirmizi, Riyadh-Us-Saleheen, Vol. 2 page 543 Hadeeth no. 1079. 

I15 . Riyadh-Us-Saleheen, Vol. 2 page 543 Hadeeth no. 1081. (Imam Tirmizi has 
quoted this tradition and has ealled it as good). 

59 



panahon na ang buwan ay nasa kanyang tamang sukat. Siya ay 
tumingin dito at kanyang sinabi: Makikita ninyo ang inyong Panginoon 
(Sa Araw ng Paghuhukom) katulad sa inyong pagkakita sa buwan (na 
ito) at doon ay hindi kayo makakaramdam nang pagkapagod maliban 
kung kayo ay nakakasiguro na hindi ninyo iiwan ang mga pagdarasal 
bago sumikat ang araw at bago lumubog ang araw at maging 
matiyaga dito. 116 

• Mula sa salaysay ni Abu Huraira (r.a) ay kanyang sinabi: 
Sinabi ng Sugo ng Allah (sknk), "Ang mga Anghel ay pumupunta sa 
inyo nang magkasunod-sunod sa gabi at araw at nagsasabay-sabay 
lahat sa panahon ng pagdarasal sa Fajr at 'Asr. Silang (mga Anghel 
na) dumaan (o namalagi) sa inyo sa gabi ay aakyat (sa langit) at sila 
ay tatanungin ng Allah swt kahit alam ng Allah (swt) ang lahat tungkol 
sa iyo, "Sa anong katayuan bago ninyo iniwan ang aking mga alipin?" 
Ang sagot ng mga Anghel: Noong iwanan namin, sila ay nagdarasal at 
noong kami ay dumating, sila'y dinatnan naming nagdadasal." 117 

• Sinabi ni Abu Zuhair Amarah bin Ruwaibah (ra) na kanyang 
narinig na sinabi ng Dakilang Propeta (sknk): "Hindi maipapadala sa 
Impiyerno ang (sinumang) taong naisagawa ang pagdarasal bago 
sumikat ang araw (Fajr) at ang pagdarasal bago lumubog ang araw 
(Asr)". 118 

• Naisalaysay ni Abu Bakr bin Abi Musa (ra); Sinabi ng aking 
Ama, "Ang Sugo ng Allah (sknk) ay nagsabi, Ang sinuman ang 
magdasal sa dalawang malamig na (panahon ng) mga pagdarasal 
('Asr at Fajr) ay makakapunta sa Paraiso." 119 

• Sinabi ni Ibni-Umar (ra); "Ang Dakilang Propeta (sknk) ay 
nagsabi: Kaawaan nawa ng Allah (swt) ang taong nagsagawa nang 

apat na mga rak'at (na sunnat) bago sumapit ang pagdarasal sa 'Asr." 
120 


116 . Bukhari & Muslim, Riyadh-Us-Saleheen, Vol. 2 page 533 hadeeth no. 1051. 

117 Sahih Al-Bukhari Vol. 1 page 310 Hadeeth no. 530. 

118 . Muslim, Riyadh-Us-Saleheen, Vol. 2 page 532 Hadeeth no. 1048. 

119 . Sahih Al-Bukhari Vol. 1 page 320 Hadeeth no. 547 & 548. 

120 Riyadh-Us-Saleheen, Vol 2 page 556 Hadeeth no. 557. (Tirmizi has eited this and 
ealled it as good.) 


60 



Ang Higit na Kahaiagahan ng Salatul Isha: 

• Sinabi ni Usman bin Affan (r.a.) na kanyang narinig na sinabi 
ng Dakilang Propeta (sknk), "Ang taong nagsagawa ng sama-samang 
pagdarasal sa gabi (Isha) ay ipinalalagay na parang kanyang 
napagdasalan ang kalahati ng gabi (sa pamamaraan) ng sunnat na 
pagdarasal at ang sinuman ang sumali sa sama-samang pagdarasal sa 
madaling-araw ay maituturing na para siyang nagdarasal sa buong 
magdamag. 121 

Ang Higit na Kahalagahan ng Salatul Fajr: 

• Naisalaysay ni Abu Salamah bin Abdul Rahman (ra): Narinig 
ko ang Sugo ng Allah (sknk) na kanyang sinabi, "Ang gantimpala nang 
sama-samang pagdarasal ay nakahihigit nang dalawampu't limang 
beses kaysa pagdarasal na nag-iisa. Ang mga Anghel sa gabi at ang 
mga Anghel sa araw ay nagtitipun-tipon sa oras ng pagdarasal sa Fajr 
(Umaga). Idinagdag ni Abu Hurairah (r.a.), "Isaulo ang Banal na Aklat 
(Ang Kor'an) kung iyong nanaisin, dahil "Katotohanan ang pagsasa- 
ulo sa Kor'an sa madaling-araw (Fajr) ay (kailanman) nasasaksihan. 
(inaasikaso (ito) ng mga Anghel na namamahala sa sangkatauhan sa 
araw at gabi (Q-17:78).) 122 

Ang Higit na Kahalagahan ng maagang pagsasagawa ng 
Pagdrasal sa Tanghali (Dhohr): 

• Naisalaysay ni Abu Huraira (ra): Sinabi ng Sugo ng Allah 
(sknk), " Kung alam ng mga tao ang gantimpala para sa pagtawag ng 
A'dhan at ang tumayo sa unang hilera (sa sama-samang pagdarasal) 
at wala silang makitang paraan upang makamit ito maliban sa sila ay 
magpalabunotan (by drawing lots) ay gagawin nila ito at kung alam 
lang nila ang maagang pagsagawa sa pagdarasal ng Dhohr (sa takda 
niyang oras) ay magpapagligsahan sila at kung alam lang nila ang 
gantimpala para sa mga sama-samang pagdarasal ng Isha at Fajr ay 
sasali sila kahit (sila man ay) gumapang." 123 

121 . Muslim, Riyadh-Us-Saleheen, Vol. 2 page 540 Hadeeth no. 1071. 

122 . Sahih Al-Bukhari Vol. 1 page 352 Hadeeth no. 621. 

123 . Sahih Al-Bukhari Vol. 1 page 353 Hadeeth no. 624. 

61 



Ang Higit na Kahalagahan ng Pagdarasal na Sama-sama sa 
Salatul Isha: 

• Naisalaysay ni Abu Hurairah (ra): Sinabi ng Propeta (sknk), 
"Walang pagdarasal na mas-mabigat para sa mga Ipokrito 
(mapagkunwaring-banal) maliban sa mga pagdarasal sa Fajr at 'Isha, 
at kung alam lang nila ang gantimpalang nakalaan para sa mga 
pagdarasal na sa takdang oras nito ay tiyak ipag-aalay nila ang 
kanilang mga sarili (sa Masjid) kahit sila man ay gumapang." 124 

Kahalagahan ng mga Sunnat na Pagdarasal: 

• Naisalaysay ng Ina nang mga Mananampalataya si Hazrat 
Umm Habibah Ramilah bint Abu Sufyan (raa) na kanyang narinig na 
sinabi ng Propeta (sknk): "Ang Allah (swt), Ang Pinaka-Dakila ay 
nagpahanda ng bahay sa Paraiso para sa bawat Muslim na nagdarasal 
ng labindalawang rak'at na sunnat bilang karagdagan sa Fardh na 
pagdarasal araw-araw alang-alang sa Allah swt. 125 

• Naisalaysay ni Hazrat 'Ayesha (raa) na sinabi ng Propeta 
(sknk): Ang dalawang rak'at na pagdarasal bago ang dasai sa 
madaling araw (Fajr) ay mas mabuti kaysa mundong ito at ang lahat 
nang nilalaman nito. 126 

• Sinabi ni Hazrat Umm Habiba (raa) na sinabi ng Propeta 
(sknk): " Ang isang (taong) umanib sa (pagsasagawa) ng apat na 
rak'at (na pagdarasal sa sunnat) bago (maisagawa ang) 'Dhohr at 


. Sahih AI-Bukhari Vol. 1 page 355 Hadeeth no. 626. 

125 . Muslim, Riyadh-Us-Saleheen Vol. 2 page 549 Hadeeth no. 1097. (Tandaan: Ang 
ekstrang 12 rak’at na mga pagdarasal na sunnat ay ayon kay Imam Nisai at 
Tirmizi ang 2 rak’at bago ang pagdarasal ng Fardh sa madaling araw (Fajr), 4 na 
rak’at bago at 2 rak’at pagkatapos ng pagdarasal sa Fardh sa Tanghali (Dhohr), 2 
rak’ats pagkatapos ng Fardh sa takipsilim (Maghrib), 2 rak’at pagkatapos sa 
pagdarasal ng Fardh sa gabi (Isha). Tingnan ang Sunnat Muakkadah sa pahina 55 
sa aklat na ito. 

126 Muslim, Riyadh-Us-Saleheen, Vol. 2 page 550 Hadeeth no. 1102. 

62 



apat na rak'at na sunnat pagkatapos nito, Ipagbabawal ng Allah (swt) 
para sa kanya ang apoy ng Impiyerno. 127 

Ang Higit na Kahalagahan ng Masjid at ang gantimpala ng 
taong naghihintay sa loob ng Masjid para magdasal: 

• Naisalaysay ni Abu Musa (ra): Sinabi ng Propeta (sknk), "Ang 
mga taong magkakamit nang napakaraming gantimpala sa kanilang 
mga pagdarasal ay silang mga taong) pinakamalayo (ang tirahan 
mula sa Masjid) at ang sumunod ay silang medyo may kalayuan at 
ang sumunod ay ang pagkasunod-sunod nito. Ganoon din ang isang 
naghihintay para sa pagdarasal kasama ang Imam ay magkakamit 
nang higit na gantimpala kaysa isang (taong) pagkatapos magdasal 
ay tuloy (natulog) sa higaan. 128 

• Naisalaysay ni Humaid (ra): Sinabi ni Anas (ra), "Sinabi ng 
Propeta (sknk), 0! Bani Salima, Hindi ninyo naisip na bawat hakbang 
ninyo (patungong Masjid) ay may gantimpala (habang kayo ay 
parating upang magdasal)? " Sinabi ni Mujahid (ra): "Hinggil sa 
kasabihan ng Allah (swt); "Naitala Namin ang (anumang bagay na) 
naipadala nila noon, at ang kanilang mga bakas" (Q-36:12). At sinabi 
ni Anas (r.a) ang tauhan ng Bani Salima ay balak nilang lumipat sa 
pook na mas malapit sa Propeta sknk subalit hindi nagustuhan ng 
Propeta (sknk) ang opinyong kanilang iiwan ang kanilang mga bahay 
na walang nakatira doon at kanyang sinabi, "Hindi ba ninyo naisip na 
makakamit ninyo ang gantimpala (dahil) sa bakas nang inyong mga 
paa? " Sinabi ni Mujahid (ra), ang kahulugan ng bakas nang kanilang 
mga paa ay ang hakbang ng mga paa at ang pagpunta (sa Masjid) na 
naglalakad. 129 

• Naisalaysay ni Abu Hurairah (ra): Sinabi ng Sugo ng Allah 
(sknk). "Ang mga Anghel ay patuloy na nananalangin sa Allah (swt) sa 


l27 . Riyadh-Us-Saleheen, Vol. 2 page 556 Hadeeth no. 1116. (Naiulat ito ni Abu 
Daud at Tirmizi at tinawag ito ni Tirmizi na kasama sa mga mabuting hadith). 
Tandaang mabuti: Sa tradisyon na ito ay naghihikayat sa apat na rak’at na sunnat 
bago at apat na rak’at pagkatapos ng pagdarasal sa Dhohr. Sa walong rak’at na ito, 
ang anim ay sunnat muakkadah at ang naiwang dalawa ay paniniwalaang nafil 
(voluntary). 

I2S . Sahih Al-Bukhari Vol. 1 page 353 Hadeeth no. 623. 

129 Sahih Al-Bukhari Vol. 1 page 354 Hadeeth no. 625. 

63 



Kanyang mga pagpapala at kapatawaran sa bawat isa sa inyo habang 
siya ay nasa kanyang musalla (pook dasalan) at hindi abutan ng 
pagka-hadath (o hindi nawalan ng bisa ang kanyang wudho'). Ang 
mga Anghel ay kanilang sasabihin, "0 Allah! Patawarin Mo siya at 
maging Maawain sa kanya/'Bawat isa sa inyo ay nasa pagdarasal at 
walang ibang makakapigil sa kanya sa pagpunta sa kanyang pamilya 
maliban sa pagdarasal." 130 

• Naisalaysay ni Abu Hurairah (ra): Sinabi ng Propeta (sknk), 
bibigyan ng Allah (swt) nang masisilungan ang pitong ito, sa araw na 
walang masisilungan maliban sa Kanyang lilim. (Ang pitong taong ito 
ay) ang makatarungang pinuno, ang binatang pinalaki sa 
pananampalataya sa Allah (swt) (i.e. tapat at palasamba sa Allah 
(swt) mula pagkabata), ang isang lalaking mahal o malapit ang 
kanyang puso sa Masjid (i.e. upang isagawa ang mga (obligado o 
sapilitang) sama-samang pagdarasal sa Masjid), ang dalawang taong 
nagmahalan sa landas ng Allah (swt) at sila ay nagkatagpo at 
nagkahiwalay sa landas ng Allah (swt) lamang, ang lalaking tumanggi 
sa alok ng isang kaakit-akit na babaing ipinanganak sa mataas na 
antas upang makipagtalik (illieit intereourse) sa kanya at kanyang 
sinabi: "Ako ay natatakot sa Allah (swt)", ang lalaking nagbigay ng 
lihim na kawanggawa para hindi ito malaman ng kaliwang kamay ang 
ibinigay ng kanang kamay (walang taong nakakaalam ng halaga nang 
kawanggawang kanyang ibinigay), at ang taong nananalanging nag- 
iisa sa Allah (swt) at ang kanyang mga mata ay basang-basa ng 
luha." 131 


130 Sahih Al-Bukhari Vol. 1 page 355 Hadeeth no. 628. 
ljl . Sahih Al-Bukhari Vol. 1 page 356 Hadeeth no. 629. 

64 



'KeUkuta&i — 6 


0(hz t < Khmc/. 74ni 'Uy 'Wiya 'paydanaMil S<z ‘Idam 


1. 

Dasal sa Jum-'ah 


(Salatul Jum-'ah) 

2. 

Dasal sa Pagkatakot o 
Panganlb. 

<J> j^\ 3*>L^ 

(Salatul ’Khawt) 

3. 

Dasal sa 'Eid 

JLa)1 

(Salatul ’Eid) 

4. 

Dasal sa Witr 


(Salatul Witr) 

5. 

Dasal sa Ulan 

s. 

(Salatul Istisqa) 

6. 

Dasal sa Eklipse 


(Salatul Kusuf) 

7. 

Dasal Pag-iiksi 

jwaidi 

(Salatul Taqsir) 

8. 

Ta'hajjud sa Gabi 

JJJb 

(Tahajjud Billayl) 

9. 

Dasal sa Patay 


(Salatul Janazah) 

10. 

Dasal sa Tarawih 

£tJjl 

(Salatul Tarawih) 


• Ang Pagdarasal sa araw ng 3um-'ah (Biyernes) ay ipinag- 
utos ng Allah swt. at mababasa ito sa Surah AI-Jum-'ah (62) verse 9: 


ij*-_ulS dyl lil QiJJI 1:(_jl*3(_)ls 


4 Cfj! o! ^-1 ]&• ijjAj ^Wl (J| 


"0 kayong nananampalataya (mga Muslim)! Kapag naipahayag (sa 
inyo) ang panawagan sa Pagdarasal sa (Salatul Jum-'ah) araw ng 
Biyernes, ay magpunta (kayo) para sa paggunita sa Allah. Iyan ang 
mas makabubuti sa inyo, kung iyon ay alam ninyo." 


65 









Ang araw ng Biyernes ay unang itinakda sa mga Angkan ng 
Kasulatan (ang mga Hudyo at Kristiyano) at ipinag-utos sa kanila ang 
pagdiriwang sa araw na ito, subalit tinanggihan nila ito at sa halip na 
Biyemes ay pinalitan ito ng Sabado (Sabath) at Linggo. Mga 
Muslim lamang ang sumunod sa kautusan upang ipagdiwang ang 
araw ng Biyernes at ang pagdarasal dito. Ang pagdarasal sa Jum-'ah 
ay binubuo ito ng dalawang rak-'at at ito ay Fardh (sapilitan) dahil 
siya ang kapalit ng pagdarasal sa Dhohr (Tanghaling Pagdarasal). Ang 
paliligo sa mga (lalaking 132 ) Muslim (na umabot ang kanilang edad sa 
tamang gulang) ay (Wajib) ipinag-utos sa kanila sa araw na ito dahil 
sinabi ng Propeta M- ''Ang sinuman sa inyo ang magpunta sa Biyemes 
na Pagdarasal ay dapat na maligo at maglagay ng pabango 133 ." 
Kanais-nais ang pagpunta sa Masjed ng maaga dahil mayroong mga 


gantimpalang makakamit sa mga maaaga ang pagdating sa Masjed 
at kasama rin sa pagsamba sa araw ng Biyernes ang makinig sa 


Khutba 134 (o sermon) ng Imam dahil sinabi ng Propeta M- 

(( oj*J Aai <■ Jastj ^jj O . /?i i di )) 


"Kung iyong sabihin: " Tumahimik ka " sa iyong kasamahan sa araw 
ng Biyernes na kasalukuyang nagbibigay ng sermon (khutba) ang 
Imam, (ang iyong pagdarasal) ay mawawalan ng bisa." 135 


l32 . Sahih Al-Bukhari, Vol. 2, Chapter 2, Hadith No.4, Page 2. 
i3j . Sahih Al-Bukhari, Vol. 2, Chapter 2, Hadith No.2, Page 2. 

134 . Nai-ulat ni Abu Hurairah (r.a.): Sinabi ng Propeta (sknk.), “Sa araw ng Biyernes, 
ang mga anghel ay nakatayo sa pintuan ng mosque (masjid) at isinusulat ang mga 
pangalan ng mga nagsisidatingan (sa masjid). Ang halimbawa sa mga maaagang 
dumating sa masjid ay kahalintulad ng (taong) nag-alay ng isang kameiyo. Ang 
sumunod dito ay parang nag-aiay ng baka at ang sumunod ay tupa at ang sumunod ay 
manok at ang sumunod ay itlog. At kapag dumating ang Imam (para sa pagdarasal ng 
Jum’ah) ay titiklopin nila (ang mga anghel) ang kanilang talaan at nakikinig ng 
Khutba.” Sahih Al-Bukhari, Vol. 2, Chapter 29, Hadith No.51, Page 25. 

135 . Al-Bukhari no. 94 at Muslim no. 851. 


66 



• Ang Dasal sa Pagkatakot o panahon ng Panganib. 

Masyadong mahal ang pag-iingat na ipinagkaloob ng Allah (swt) sa 
Pagdarasal dahil kahit sa panahon ng digmaan o sa mga pook na 
mayroong panganib ay kinakailangan sa mga Muslim ang magdasal 
dahil ang may hawak sa pagpapasiya at makakaalis sa mga kalamidad 
ay ang Allah (swt) lamang. Ito ay nangyari sa panahon ng Propeta 
(sknk) noong sila ay makipag-sagupaan sa kanilang mga kaaway. 

Sinabi ng Allah (swt) sa Surah an-Nisa 4: 101-102: "At kapag kayo 
(mga Muslim) ay naglalakbay sa kalupaan, wala kayong pagkakasala 
kung inyong paiigsiin ang As-Sa/at (ang dasal) kung kayo ay natatakot 
litisin (lusubin) ng mga di-naniniwala. Katotohanan, ang mga di- 
naniniwala ay mga kaaway na lalagi sa inyo. At kapag ikaw (0 
Muhammad) ay kasama nila (at kayo ay nangangamba sa inyong mga 
kaaway) at pinamunuan sila sa As-Salat (ang dasal), hayaang tumayo 
(sa As-Salat) ang isang pangkat nila kasama mo na dala-dala ang 
kanilang mga sandata (at umurong ang isa pang pangkat upang 
magbantay). At kapag natapos na sila sa kanilang pagpapatirapa (sa 
pagdarasal), hayaan mo silang pumunta sa likuran (para sila naman 
ang magbantay) at hayaan ang isa pang pangkat na hindi pa 
nakapagdarasal na pumunta (sa iyo), at hayaan silang magdasal 
kasama mo nang may pag-iingat at dala-dala ang kanilang mga 
sandata. Ninanais ng mga hindi naniniwala , kung kayo ay magiging 
pabaya (habang kayo ay nagdarasal) sa inyong mga sandata at mga 
gamit, na kayo ay lulusubin sa isang suguran. At wala kayong 
pagkakasala kung inyong tatanggalin ang inyong mga sandata dahil 
sa kasagabalan ng ulan o dahil kayo ay may karamdaman. Subalit 
magkaroon ng ibayong pag-iingat para sa inyong sarili. Katotohanan, 
inihanda ng Allah ang isang kahiya-hiyang kaparusahan para sa mga 
di-naniniwala." 

At sinabi ng Allah (swt) sa Surah al-Baqara 2:239: "Kung nag- 
aalala kayo (sa kaaway), mag-alay ng Salah (pagdarasal) habang 
naglalakad o nakasakay. Subali't kapag kayo ay nasa matiwasay na 
kalagayan, ialay ang Salah (pagdarasal) sa mga paraang itinuro ng 
Allah (swt) sa inyo, na hindi ninyo nababatid noon." 

Naisalaysay ni Salih Khawwat o ni Sahl bin Abi Hatmah (r.a.) 
tungkol sa mga nakasaksi sa Salatul Khawf (Pagdarasal sa Pagkatakot 


67 



O Panahon ng Panganib) na naisagawa sa Dhat-ur-Riqa na kasama sa 
Sugo ng Allah (sknk). Isang pangkat ang nakahelera sa kanyang 
likuran at ang ibang pangkat ay nakaharap sa mga kaaway. Ang 
Propeta (sknk) ang namuno (sa pagdarasal) sa naunang pangkat na 
nakasama niya sa unang rak'ah, at siya ay nag-paiwang nakatayo 
habang ang (unang) pangkat sa kanyang likuran ay tinapos nila ang 
(pangalawang) rak'at at umalis sila upang sagupain ang mga kaaway 
at dumating ang pangalawang pangkat at (ang Propeta sknk.) itinuioy 
ang nalalabing rak-'at sa kanila, at nagpaiwang naka-upo hanggang 
sa (ang pangalawang pangkat ay) binuo nila ang rak-'at at tinapos 
(ng Propeta sknk.) ang pagdarasal ng taslim na kasama sila. (Al- 
Bukhari. Vol. 5 Hadith No. 451) 

♦ Ang Dasal sa panahon ng 'Eid 

Ang katagang 'Eid juus ay galing sa salitang ugat na 'Aud na 
ang kahulugan ay "babalik". Ang kahulugan ng 'Eid-ul-Fitr ay ang 
Pagdiriwang sa paghinto sa Pag-ayuno pagkatapos nang buwan ng 
Ramadhan. Ang 'Eid-ul-A'dha ay pagdiriwang na ginaganap sa ika- 
sampung araw ng Dhul-Hijjah, ito ay tinatawag na rin sa titulong 
Araw ng Sakripisyal dahil sa araw na ito ginaganap ang pagkatay sa 
mga hayop na dinadaia ng bawat perigrinong Muslim sa panahon ng 
Hajj. Sa mga Muslim ay wala silang Fiesta maliban sa dalawang 'Eid 
na ito. Ang pagdarasal sa 'Eid (Salatul 'Eid) ay katulad ng pagdarasal 
sa Araw ng Biyernes (Salatul Jumu'ah) na binubuo ito ng dalawang 
rak-at. Ang kaibahan nito ay ang Iqamat at Adhan (Panawagan sa 
Pagdarasal) dahil ang pagdarasal sa 'Eid ay walang Adhan at Iqamat. 
Ang Salatul 'Eid ay sa umaga ginaganap at maaaring sa labas 
maisagawa o di kaya ay sa loob ng mga masjed. Ito ay binubuo ng 
anim na Takbeer (Allaho Akbar) sa unang rak-'at at limang Takbeer sa 
pangalawang rak-'at at pagkatapos ng pagdarasal ay sinusundan ito 
ng Khutba (sermon) para sa pagtitipon. S a 'Eidul Fitr ay dapat 
kumain ang tao ng kunti bago mag-umpisa ang pagdarasal subaiit sa 
'Eidul Adha ay dapat walang pagkaing kakainin hangga't hindi 
matapos ang pagdarasal sa Salatul 'Eid at makatay ang hayop pang- 
sakripisyal. 


68 



♦ Dasal sa Witr 


y jJl 0 '^p 

Ang Salatul Witr ay sa katunayan dasal sa gabi. Ito ay 
isinasagawa pagkatapos ng Salatul Isha at Pagdarasal sa Tahajjud at 
binubuo ito ng mga gansal na rak-'at at dapat maisagawa bago 
sumapit ang Pagdarasal sa Umaga (Fajr). 

Naisalaysay ni 'Abdullah bin 'Umar (r.a) : Sinabi ng Propeta (sknk), 
"Ang Pagdarasal sa Gabi ay isinasagawa sa dalawang rak-'at at 
sinusundan pa ng dalawang rak-'at at marami pa, at kung gusto mong 
tapusin ito, ay magdasal ng isang rak-'ah na magiging Witr para sa 
lahat ng nakaraang rak-'at." Sinabi ni Al-Qasim, "Mula noong umabot 
ang aming edad sa tamang gulang ay nakikita pa namin na marami 
pang tao ang nagdadasal ng tatlong rak-'at sa Witr at pinapayagan 
ang lahat ng iyan. Inaasahan kung walang kapinsalaan dito." 136 

Naisalaysay ni 'Abdullah bin 'Umar (r.a.) : Sinabi ng Propeta 
(sknk), "Gawin mo ang Witr bilang kahuli-hulihang pagdarasal sa 
gabi." 137 

♦ Dasal para sa Ulan 

Ang Dasal para sa Ulan (Salatul Istisqa) ay binubuo ito ng dalawang 
rak-'at kahalintulad ng Pagdarasal sa 'Eid, pagkatapos makapagdasal 
ng dalawang rak-'at ay magbibigay ang Imam ng kanyang Khutba 
(sermon) at magtatapos ito (ang khutba) sa mga panalangin (du'a) 
para sa Ulan. Kasama sa mga mungkahi sa pagdarasal ng Istisqa ang 
basahin sa unang rak-'ah ang Surah Qaf (Q-50) o di kaya ay ang 
Surah Al Hadeed (Q-57) at Surah Al-Qamar (Q-54) o di kaya ay Surah 
Al-Ghashiyah (Q-88) sa pangalawang rak-'ah. 

Naisalaysay ni 'Abbad bin Tamim (r.a) mula sa kanyang 
tiyuhin na nagsabi, "Ang Propeta (sknk) ay nanalangin sa Allah (swt) 
para sa ulan at nagdasal ng dalawang rak-'at at binaliktad niya ang 
kanyang balabal." 138 

Naisalaysay ni Anas bin Malik (r.a.) : May isang Bedouin ang 
nagpunta sa Sugo ng Allah (sknk) sa araw ng Biyernes at sinabi. "0 
Sugo ng Allah ! ang mga hayupan, ang kanilang mga supling at ang 


Sahih Al-Bukhari Vol. 2 , Page 58 Hadith 107. 

Ij7 . Sahih Al-Bukhari Vol 2, Page 60 Hadith 112. 

118 

Sahih Al-Bukhari, Vol. 2, Page 76 Hadith 138. 


69 



mga tao ay malilipol. Kaya itinaas ng Sugo ng Allah sknk. ang 
kanyang dalawang kamay at nanalangin sa Allah (para umulan) at 
ang mga tao ay nagsitaasan na rin ng kamay kasama sa pagdalangin 
ng Sugo ng Allah (para sa ulan). Hindi pa kami nakakaalis sa loob ng 
Masjid ng (mag-umpisang) pumatak ang ulan. Umulan hanggang sa 
(pagsapit ng sumunod na) Biyernes at dumating na naman ang lalake 
at sinabihan ang Sugo ng Allah. "0 Sugo ng Allah! Ang mga 
manlalakbay ay napilitang ipagpaliban ang kanilang biyahe (dahil sa 
labis na pag-ulan) at ang mga daan ay binaha." 

Idinugtong ng nagsasalaysay na itinaas ng Propeta sknk. ang 
kanyang mga kamay (sa panahon ng pananalangin) hanggang sa 
natanaw ang kaputian ng kanyang kili-kili." 139 

♦ Dasal sa Eklipse 

Ang katagang Kusuf j—*S ay nagtutukoy sa eklipse ng Araw at 

ang Khusuf ay eklipse ng Buwan. Ayon sa mga pantas ng 

Teolohiyang Islamik ay sinasabi nang karamihan sa kanila na ang 
pagdarasal sa panahon ng Eklipse ay sunnat. Ang pagdarasal sa Kusuf 
ay kailangang Jamaah o Sama-sama at ang Khusuf ay hindi sama- 
sama bagkus paisa-isa. Binubuo ito ng dalawang rak-'at. 

Naisalaysay ni Abu Bakra (r.a.) Kami ay kasama ng Propeta 
(sknk) sa panahon ng Kusuf (eklipse ng Araw). Tumayo ang Sugo ng 
Allah (sknk) na nakasayad ang kanyang balabal hanggang sa 
makapasok sa Masjid. Pinamunuan niya kami sa dalawang rak-'at na 
pagdarasal hanggang sa maging maliwanag ang (eklipse ng) araw. 
Pagkatapos ay sinabi ng Propeta (sknk) ang araw at ang buwan ay 
hindi nagkakaroon ng eklipse dahil sa pagkamatay ng sinuman. Kaya 
sa tuwing makita ninyo ang mga eklipse ay magdasal at manalangin 
(sa Allah (swt)) hanggang sa matapos ang eklipse. 140 

♦ Dasal para sa Manlalakbay 

Ang relihiyong Islam ay hindi niya nakalimutang bigyan ng 
prebilihiyo ang mga manlalakbay pagdating sa larangan ng pagbibigay 


IJ \ Sahih Al-Bukhari, Vol. 2, Page 77 Chapter 20. 
140 Sahih Al-Bukhari, Vol. 2 Page 83, Hadith 151. 

70 



lingkod sa Allah swt sa pamamaraan ng pagdarasal. Sinabi ng Allah 
(swt) sa Surah an-Nisa 4:101: 


* * 


Sji£jT ol £-Hr>- <_| ^J/V2> ^ JS 

(i2§J) lj*J-P' \jjft Qljju5\i\ (jj (JijJI • flj (jl ^\JLS- (jl 


"At kapag kayo (mga Muslim) ay naglalakbay sa kalupaan, wala 
kayong pagkakasala kung inyong paiigsiin ang ^s-Sa/s/ (ang dasal) 
kung kayo ay natatakot litisin (lusubin) ng mga di-naniniwala. 
Katotohanan, ang mga di-naniniwala ay mga kaaway na lalagi sa 
inyo." 

Maiiwanag sa talata na ito na ang mga manlalakbay ay may 
dalawang pagpipilian; Magdasal na paigsiin ang rak-'at mula apat at 
gagawing dalawa ? o buuin ang apat na rak-at ng Salatul Dhohr, 'Asr 
at 'Isha. Subalit ayon sa mga ibang pantas ay laiung kanais-nais kung 
ito ay paiigsiin dahil ito ay prebilihiyo o pabor mula sa Allah swt at 
umaayon sa mga tradisyon ng Propeta (sknk). Kung ang Imam o 
namumuno sa pagdarasal ay manlalakbay ay maaari niyang paigsiin 
ang rak'ah subalit sa mga Muqtadi (tagasunod) na hindi kasama sa 
mga naglaiakbay ay kinakailangang buuin nila ang apat na rak-'at. 
Ang katanungan dito ay kung kailan maaaring paigsiin ang mga 
pagdarasal at hanggang kailan ito matatapos? Kung tatanungin natin 
ang Banal na Kor-an tungkol dito ay maliwanag na tahimik sa parting 
ito. Subalit matatagpuan natin ang mga kasagutan nito sa mga 
tradisyon ng Propeta sknk. "Naisalaysay ni Ibn Abbas (r.a) Minsan ang 
Propeta (sknk) ay umabot ng labing siyam na araw (sa paglalakbay) 
at nagdasal ng pinaigsiang mga pagdarasal. Kaya kung kami ay 
naglalakbay (at aabutan kami ng labing-siyam na araw) ay iniiksian 
namin ang mga pagdarasal subalit kung kami ay naglakbay (at 
umabot) ng mas mahabang panahon (ang paglalakbay) ay binubuo 
namin ang (rak-'at ng) mga pagdarasal. 141 

Ano ang layo ng paglalakbay na maaaring mapahintulutan ang 
isang naglalakbay para isagawa ang pagdarasal na pinaiksi? Tinawag 
ng Propeta (sknk) na isang araw at isang gabi ang biyahe (rito). Si 
Ibn 'Umar (r.a.), Ibn Abbas ay malimit nilang ginagawa na pinaiiksian 


141 

. Sahih Al-Bukhari, Vol. 2, Page 107 Hadith 186. 


71 



nila ang mga pagdarasal at humihinto sa pag-aayuno sa paglalakbay 
ng apat na burud, katulad ng labing anim na Farsakh (ang layo ng 
tatlong milya ay katumbas ng isang Farsakh). 142 

Naisalaysay ng ama ni Salim (r.a.) : ''lsinasagawa noon ng Propeta 
(sknk) ang pagdarasal sa Maghrib at Isha na magkasama kapag siya 
ay nagmamadali para sa paglalakbay." 143 

Naisalaysay ni Abbas (r.a.) : ''Ang Sugo ng Allah (sknk) ay 
isinasagawa niyang magdasal ng Dhohr at 'Asr na magkasama kapag 
nasa paglalakbay at ganoon din ang pagdarasal sa Maghrib at Isha na 
magkasama." 144 

♦ (Dasal ng) Tahajjud sa Gabi J=^ 

Ang kahulugan ng Dasal sa Gabi ay Dasal Tahajjud. Ang katagang 
Tahajjud ay nagmula sa salitang ugat na Huju' —*** na ang 

kahulugan ay pagtulog. Sa literal na kahulugan ay ang pagsuko sa 
pagtulog. Ito ay di-sapilitang pagdarasal na isinasagawa mula sa 
kalagitnaan ng gabi hanggang sa pinakahuling bahagi ng gabi bago 
sumapit ang madaling araw na pagdarasal (Fajr). Walang tiyak na 
bilang sa mga rak-'at nito at wala ring tiyak kung anong Sura sa Banal 
na Kor'an ang babasahin o bibigkasin rito at anong panalangin ang 
babanggitin dito. Ang bilang ng rak-ats nito ay magkakaiba, ito ay 
mula tatlo hanggang labing-tatlo kasama ang dasal sa Witr. Ang 
pagdarasal na ito ay naglalaman ng higit na kahalagahan, at kasama 
sa mga kahalagahan nito ay; Ang Allah (swt) ay bumababa 145 sa 
pinaka-mababang langit sa pinakahuling bahagi ng gabi at Kanyang 
sinasabi "Sinuman ang tumawag (nananalangin) sa Akin ay didinggin 
Ko. Ang sinuman ang maghingi sa Akin ay dapat Kong bigyan, 
Sinuman ang naghahangad sa Aking kapatawaran ay dapat kung 
patawarin. May saglit na panahon sa gabi n? ang panalangin ng isang 


,42 . Sahih Al-Bukhari, Vol. 2, Page 109 Chapter4. 

I43 . Sahih Al-Bukhari, Vol. 2, Page 116 Haditli 209(a). 

144 Sahih Al-Bukhari, Vol 2, Page 117 Hadith 209(b). 

’ 45 . Ayon kay Ibn Hajr, Imam Malek at iba pa, ay kasama sa kanilang mga paliwanag na ang 
katagang bumababa ay metaporiko dahil ang Kapangyarihan ng Allah swt ay nandyan palagi at 
nakakarating sa laliat ng oras. Ang Habag at Awa ng Allah swt ang Siyang bumababa sa mga 
takdang oras ng gabi Ito ay nagpapaliwanag sa higit na kahalagahan ng pagdarasal sa Gabi 
(Tahajjud). 


72 



nananampalataya ay tinatanggap ng Allah (swt) Ang pagdarasal sa 
gabi (Tahajjud) ay dati ng isinasagawa ng mga banal na nauna sa atin 
at isa sa mga pamamaraan na mailalapit tayo sa Panginoon at 
nakakabayad sa ating mga pagkakasala (sa Allah swt) at ang Tahajjud 
ay bagay na mailalayo tayo sa mga kasalanan. 

Sinabi ng Allah (swt): 


Laii» Q\ jjib JJI 




"At sa mga ibang bahagi ng gabi ay magsagawa rito ng As-Salat 
(dasal) (at may pagsasaulo ng Kor'an sa pagdarasal) bilang mga 
karagdagang pagdarasal (Nawatil) para sa iyo. Na maaaring ikaw ay 
maitaas ng iyong Panginoon sa Maqam Mahmud (ang estasyon ng 
puri at kadakilaan)." (Surah Ai-isra 17:79) 


5 } 0 ) Sys vj JjT \^\£ : (JUsJ6 

S }ji .. <Q p (_/U-» bj ^ Jjjj aJp jl “iUi 



"O ikaw na nakabalot (sa mga kasuotan)! Tumayo (at magdasal) 
sa gabi, maliban sa bahagya (ng gabi), Kalahati nito o mas maliit ng 
bahagya rito, 0 di kaya ay damihan ng kaunti, at isaulo ang Kor'an sa 
(isang) malumanay at kalugod-lugod na tono. Katotohanan, ipapadala 
Namin sa iyo ang mabibigat na Salita (o Mensahe). Katotohanan, Ang 
pagtayo sa gabi (para isagawa ang Tahajjud) ay mahirap, mabisa at 
maganda sa pamamahala sa sarili at pinaka-bagay para sa (mga 
pang-unawa sa) Salita (ng Allah swt)." (Al-Muzammil 73:1-6) 


73 



♦ Pagdarasal para sa Patay 146 5*^ 

Ang pagsasagawa ng pagdarasal sa patay ay isang espirituwal na 
tungkulin, ayon sa opinyon ng mga pantas na Muslim. Ito ay 
tungkuling pangkalahatan (sa lahat ng Muslim) o Fardh Ketayah. 

Ang paglalagay ng bangkay upang maisagawa dito ang 

pagdarasal. 

1. Higit na mainam kung (ang bangkay na may balot ay nakalulan 
sa bier 147 (o patungan ng bangkay) at nasa harapan ng Imam na 
nakahigang patagilid sa kanan at ang mukha ay nakaharap sa dako 
ng Kiblah). Ang Imam ay tatayo sa bandang ulo ng namatay kung 
ito ay lalaki at sa bandang gitna kung ito naman ay babae. 

2. Kung mahigit sa isa o marami ang mga bangkay ay mas mabuti 
kung maisagawa ang pagdarasal sa kanila nang isa-isa, kahit 
pinapayagang maisagawa sa kanilang lahat ang isang dasalan 
lamang na ang mga bangkay (na nakalulan sa bier) ay ilalagay sa 
harapan ng Imam (na magkakasunod-sunod, na nakaheiira sa hanay 
ng mga magdadasal) at ang kanilang mukha ay nakaharap sa dako 
ng Kiblah. Dapat na ang pinakamalapit na bangkay sa Imam (kung 
magkakaiba ang kasarian ng mga bangkay) ay ang lalaki, sumunod 
ang batang lalaki at susunod ay ang babae. 

Ang paglalarawan kung paano ginagawa ang pagdarasal para 

sa isang patay. 

1. Ang layunin ng mga magdadasal ay upang isagawa ang pagdarasal 
na ito, Ang pagsasa-isip na ito (ang pagdarasal) ay isang tungkulin. 

2. Ang Imam, habang ito ay nakatayo sa harapan ng namatay, at 
ang mga taong may balak sumama sa pagdarasal na ito ay dapat 
gumawa ng tatlong hilera 148 (ito ang sunnah) na silang lahat ay 
nakaharap sa Kiblah. At uumpisahan ng Imam ang pagdarasal sa 
pamamagitan ng pagbigkas sa una sa apat ng "Takbeer" (ito ang 
pagbigkas sa Allaho Akbar) at nakataas ang kanyang dalawang kamay 


146 . Basahin ang libretang may pamagat, “ANG AK.LAT NG JANAZAH” mula sa panulat ng 

may akda sa babasahing ito. 

147 . ito ang pinaglululanan sa bangkay ng isang namatay. 

148 Abu Daud and Tirmidhi, Riyadh-Us-Saleheen Vol. 2 no. 934 page 481. 

74 



na nakapantay sa kanyang balikat at ibababa itong patiklop sa 
kanyang dibdib (ang kanang kamay ay nakapatong sa kaliwang 
kamay). 

3. Pagkatapos ng unang takbeer o Allaho Akbar ay kailangang 
bigkasin lamang ang "Ta'awwudh" (A'oodho-billahi minas shaytaanir 
rajeem) at ang surah Al-Fatiha (Ang Pambungad na Kabanata sa 
Qur'an) lamang 149 . At pagkatapos ay itaas ulit ang dalawang kamay 
(katulad ng unang takbeer) at sabihin ang Allaho Akbar sa 
pangalawang takbeer, at pagkatapos ay bigkasin ang panalangin kay 
Propeta Abraham (nang tahimik); 


^ * & S ^ & S 

IT \ ^ 0, » / / d» / . / ^ / / I I / / ^ \ s i /• > II. 

J' ll UT Ji Js 3 > 

US" JT ^ipj juixi i ^£’ LgJUi c 's£\ y} 

0 * 0 / / / / / / 

( J’i’ JUj 

' ' ' * ? # ' ' 


"Allahumma salli 'alaa Muhammaden wa 'alaa aali Muhammaden, 
kama sallayta 'alaa Ibraahema wa 'alaa aali Ibraahima fil 'alameena 
innaka hameedun majeed, Allahumma baarik 'alaa Muhammadin wa 
'alaa aali Muhammaden kamaa baarakta 'alaa Ibraahema wa 'alaa aali 
Ibraahema innaka 'hameedun majeed." 

At pagkatapos ay itaas muli ang kamay sa pangatlong takbeer at 
sabihin ang Allaho Akbar, at bigkasin ang panalangin para sa yumao 
(nang tahimik); 


cU\Jij U/ij tJl*j ) 

( 0UJ>' Js- A3jxS ll» Jij Js- <L?-U \1a J 


"Allahummagfir li'hayyina wa mayyetina washa-hidina wa ghaa- 
ibina wa sagheerina wa kabeerina wa dhakarina wa unthaana, 
Allahumma man a'hyaytaho minna, fa-a'hyehi 'alal Islaam, waman 
tawaffaytahu minna fatawaffahu 'alal eemaan" 


" 0 ! Allah patawarin mo po ang mga buhay sa amin at ang mga 
namatay sa amin, ang mga nandito at wala, ang mga bata at 
matatanda, ang mga lalaki at mga babae. 0! Allah m , gawin Mo pong 


149 


. Saheh Al-Bukhari. VoIume 2 no. 412 page 231 

75 



isang Muslim ang sinumang binigyan Mo ng buhay sa amin, at 
sinuman sa amin ang binawian Mo ng buhay ay mamatay sanang 
nasa tamang paniniwala. 


0 maaaring idagdag mo ang panalangin na ito: 


l l~Plj tiipOu £**>jj <4 J j t_iPij t<^lPj j'j t<JjiP' 

tcr jjJi L->jil' UT ,>« <ujj g^i'j 

di>-i'j t4^"jj 'j*?“ Lrjjj t4i*' j° 'ja^ l ) | tA'j t*j'^ j* 'ja^" j'^ 'J 

(jili' t-l'Lp j£J tJ*il' t-j'Lp jO #iplj C 


"Allaahummagtirlaho wa ar'hamho wa'aafihi wa'afo 'anho, wa 
akrim nozolaho, wawassi' mod'khalaho, wagsilho bil maa iwaththalji 
wal barad, wanaqqehi minal 'kha'taayaa, kamaa naqqayta aththawbal 
abyadha minad danas, wa abdelho daaran khayran min daarihi, wa 
ahlan 'khayran min ahlihi, wazawjan 'khayran min zawjihi, wa 
ad'khilhol jannata, wa a'idh-ho min 'adhaabil qabr, wa min 'adhaabin 
naar" 150 


"0! Allah m , patawarin at kaawaan (Mo po) siya sa kanyang mga 
pagkakasala at pagkalooban siya ng marangal na tahanan (sa Langit) 
at paluwangin ang kanyang libingan. Hugasan siya ng tubig, niyebe at 
yelo at linisin ang kanyang mga pagkakasala katulad sa isang 
maputing telang malinis sa dumi, at pagkalooban siya ng panibagong 
tirahan, pamilya at asawa na mas mabuti kaysa kanyang lumang 
tirahan, pamilya't asawa, at tanggapin siya sa Paraiso at ipag-adya sa 
parusa sa libingan at Impiyerno. (kung ang namatay ay bata ay 
maaaring idagdag lamang ito:) 


U4 4j'j* 4* IM-|J 'jL^'j 4ii£j 'j^J Lsi-)J <UjJ^ ^J* 4i«r' ) 

(U#jll 'JU i' 


"Allahummaj 'alho fara'tan li abawayhi wa salafan wa dho'khran 
wa-'idhatan wa-'tibaaran wa shafee'an wa thaqqel bihi 
mawaazeenahoma wa afrigis sabra 'alaa quloobihima." 


Muslim, Riyadh-Us-Saliheen, Vol 2 no. 935 page 483. 

76 



"0! Allah m , ipadala siyang una sa kanyang mga magulang upang 
maging magaan ang daan para sa kanyang mga magulang at gawin 
siyang dahilan bilang gantimpala, yaman, ala-ala, larawan at 
tagapamagitan. Sa pamamagitan niya (ang bata)ay gawing mabigat 
ang timbang ng kanilang (ang kanyang mga magulang) mabubuting 
gawain at punuin ang kanilang puso ng pagtitiis at tiyaga." 


( iJ j 13 >I j 6Jk> h') ) 


"Allahumma la ta'hrimna ajrahu walaa taPtinna ba'adaho wagfir 
lana walahoo" 


"0! Allah m huwag alisin (sa amin) ang mga gantimpala para sa 
aming yumao at huwag Mo po kaming pagkalooban ng mga pagsubok 
sa kanyang pagyao, patawarin siya at kami." 

Bigkasin (minsan lamang) ang: "Assaiamu alaikom 
warahmatullah" At lumingon sa kanan at dito nagtapos ang 
pagdarasal. 


Ang Pagdarasal ng mga huling dumating. 

Kailangang buuin ng mga nahuling dumating sa pagdarasal (na 
ang imam ay nakailang beses nang nagtakbeer) ang kanilang dasal, 
hanggang sa sila ay makapag-tasleem. 

• Makabubuting huwag alisin ang bangkay habang nagdarasal pa 
ang mga nahuli at hintaying sila ay makatapos sa pagdarasal. 


♦ Pagdarasal sa Tarawih ji j _sh 

Ang pagdarasal na ito ay tinatawag na Tarawih at ang kahulugan 
ay pagdarasal na may saglit na pahinga dahil ang mga 
mananampalataya ay nagpapahinga pagkatapos magdasal nang apat 
na rak-'at, at isinasagawa ito sa panahon ng pag-aayuno sa buwan ng 
Ramadhan. Ang Propeta (sknk) ay hindi nagbigay ng tiyak na oras sa 
gabi para sa pagsasagawa sa mga pagdarasal na ito subalit ang 
pagsasagawa dito ay dapat pagkatapos ng salatul Isha hanggang 
bago sumapit ang salatul Fajr. Ang malimit gawain ng Propeta (sknk) 
ay pagkatapos niyang magpahinga sa unang yugto ng gabi ay 
itinutuloy niya ang pagdarasal dito sa pinakahuling yugto ng gabi. Ang 


77 



pagdrasal na ito (Tarawih sa buwan ng Pag-aayuno (Ramadan)) ay 
dati'y binubuo ng labing-isang rak-at subalit tinaasan ito at ginawang 
dalawampu na may kasamang tatlong rak-'at para sa Witr. Sa 
panahon ng Propeta (sknk) at ni Abu Bakr at Omar (r.a.a), ang 
Tarawih ay sa bawat bahay ng mga mananampalataya nila 
isinasagawa. Si 'Omar (r.a) ang nagpalabas sa sistemang jama-'ah o 
sama-samang pagdarasal sa Tarawih na pinamunuan ng Qari. Ang 
dasal sa Tarawih na sama-sama ay naisagawa ng Propeta (sknk) 
tatlong beses o apat na beses lamang sa kanyang buhay. 

Naisalaysay ni Abu Hurairah (r.a.) na sinabi ng Sugo ng Allah 
(sknk), 'Ang sinuman ang magdasal sa gabi, sa buong buwan ng 
Ramadan nang (walang ibang dahilan kundi) taos-pusong 
pananampalataya (sa Allah (swt) at umaasa sa mga gantimpala mula 
sa Allah (swt) ay mapapatawad lahat ang kanyang mga nakaraang 
pagkakasala." 

Sinabi ni 'Abdur Rahman bin 'Abdul Qari, " Isang gabi sa (Buwan 
ng) Ramadan, lumabas ako kasama sa lakad ni 'Umar bin Al-Khattab 
patungo sa masjid at natagpuan namin na ang mga tao ay 
nagdadasal sa iba't ibang umpok. Mayroong lalaking nagdadasal na 
nag-iisa, mayroon ding lalaking nagdadasal na sa kanyang likuran ay 
may kasamang maliit ang bilang. Kaya, sinabi ni 'Umar, 'Sa aking 
opinyon ay mas makabubuti kung aking ipunin ito (ang mga tao) sa 
iisang pamunuan ng isang Qari (mambabasa) (katulad ng pagdarasal 
na jama-'ah (sama-sama)). 151 


I51 . Sahih Al-Bukhari, Vol. 3 page 126, Hadith no. 226 

78 



Mga Legal na Pananaw (FATWA) tungkol sa As-Salat. 


1. Ano ang mga alituntunin tungkol sa pagdarasal ng 
Tahiyyatul Masjid? 


Ang Tahiyyatul Masjid ay pagdarasal na Sunnah at tagubilin sa 
lahat ng panahon, kahit sa mga oras na doon ipinagbawal ang mga 
pagdarasal, ito ay base mula sa kasabihan ng Propeta % : 


(( fa\ \l \)) 


"Kung mayroon man sa inyo ang pumasok sa Masjed, ay huwag 
umupo hangga't hindi makapagdasal ng dalawang rak'ah." 152 (Shiekh 

Abdu!-Aziz ibn Baz, Fatawa Isiamiyah, page 289) 


2. Ano ang Salatul Dhu'ha at kailan ito ginagawa? 


Ang Salatul Dhuha ay siya rin ang Salatul Ishraq, ito ay Sunnat 
at binubuo ng dalawang rak'ah, ginagawa ang pagdarasal na ito 
kapag tumaas ang sikat ng araw mula sa silangan (na ang anino ng 
sibat ay kasinlaki nito), hanggang bago magtanghali. Ang pinaka- 
maganda rito ay sa panahon nang kainitan nito bago magtanghali at 


ito ay ayon sa Hadith ng Propeta $ : 



"Salatul Awwabeen (katulad ng Adh-Dhuha) ay kapag ang araw ay 
nasa kanyang kainitan.)) 153 (Shiekh Abdui-Aziz ibn Baz, Fatawa Isiamiyah, page 
289) 


3. Huling dumating sa Pagdarasal. 

a.) Kung ang isang mananamplataya ay dumating na ang 
Imam ay nakayuko (Ruko') sa unang Rak'ah, ay kailangang 
sumama siya sa jama-ah at bigkasin ang dalawang Takbir, ang 
pambukas na Takbir habang nakatayo at ang pangalawang Takbir 
para sa pagyuko. Hindi na niya kailangang banggitin ang pambungad 
na panalangin (Du'a al-Istiftah) o di kaya ay ang Surah Al-Fatihah 
dahil sa kawalan ng oras. Iyon ay dahil sa Hadith ni Bukhari, mula sa 


152 . Al-Bukhari no. 1163 at Muslim no. 714. 

153 . Muslim no. 748. 


79 



awtoridad ni Abu Bakrah Ath-Thaqafi & at kanyang nai-ulat na isang 
araw siya ay pumasok sa mosque at natagpuan niyang nakayuko ang 
Propeta & at sabay siyang yumuko kasama sa jama-ah, ng 
makatapos ang Propeta M ay kanya itong sinabihan : 

(( Jj 6 *ij ite') )) "Dagdagan nawa ng Allah ang iyong 


pagpupunyagi, subalit huwag ulitin ito". 154 At ang Hadith: 

/■ 8 ^ // > ^ ( 

(()) "Ang sinumang abutan niya 


ang Ruko' (pagyuko) ay naabutan niya ang Rak'ah." 155 (Shiekh Abduh 
Aziz ibn Baz, Fatawa Isiamiyah , page 138) 


b.) Kung ang isang mananamplataya ay huling dumating sa 
jama'ah ng hindi pa tapos ang dasal, ay kung ano man ang 

naabutan niyang Rak'ah sa dasal ay itinuturing na umpisa ng kanyang 
dasal at kung ano ang nalalabi ay siya ang katapusan nito, ayon kay 
Bukhari at Muslim ay sinabi ng Propeta M ■ 


((tjliU ^^Jt3 £>j 'jJua3 Ui ^£j)s'j Ij-X»t3 5^Cal' j»~it til )) 


"Kapag kayo ay pupunta sa pagdarasal, lumakad ng tahimik at 
may kasamang katiwasayan (ng kalooban); at anuman ang maabutan 
mo (sa as-Salat), magdasal at anuman ang hindi mo maabutan, 
punuan (buuin) ito." (Shiekh Abdu!-Aziz ibn Baz, Patawa Isiamiyah, page 164) 

4. Ano ang dapat gawin kung ang mananampalataya ay 
nagkaroon ng pag-aalinlangan ® kung naisagawa ba ang 
isang pagdarasal o baka hindi pa, ® nakalimutan kung 
ilang rak'ah ang natapos o ilan pa ang rak'ah na hindi 
naisagawa. 

a.) Kung ang isang mananampalatayang Muslim ay mayroong pag- 
aaiinlangan na baka hindi pa niya naisagawa ang isa sa mga 
obligadong pagdarasal, ay mas makabubuti sa kanya ang isagawa ito 
sa lalong madaling panahon dahil ang obligasyon ay nandoon parin, 


. Al-Bukhari no. 783. 

I:>s . Abu Dawud no. 893, kasama ang kasabihan “Ang sinumang abutan ang Rak’ah ay 
naabutan niya ang Salat.” 


80 



kaya karapat dapat na gawin niya ang tiyak na pagdarasal dahil may 
kasabihan ang Propeta as : 


(( ^!) Sl \fUaIii \$I«~j j' » 


"Ang sinumang matulog sa pagdarasal o nakalimutan niya ito, ay 
kailangang pagdasalan niya (ang pagdarasal na nakalimutan o 
tinulogan niya) sa oras na magunita niya, at ito ay walang kabayaran 
maliban (sa pagdarasal) dito." 156 

(Shiekh Abdu!-Aziz ibn Baz, Fatawa Is/amiyah, page 154) 


b.) Kung ang isang mananampalatayang Muslim ay nakalimutan 
niya kung ilan ang rak'ah ng pagdarasal ang naisagawa o hindi pa 
niya naisagawa, ay dapat niyang tantiyahin sa pinakamababang bilang 
ang rak'ah ng pagdarasal na kanyang naisagawa at buuin ito, bago 
mag-Taslim ay magpatirapa ng dalawang beses (Sujood Assahow). 
Ito ay mula sa salaysay ni Abu Sa'id & , mula sa Propeta M na 
kanyang sinabi: 




. \j6Aj j*i" )) 


OlS" 0\i 0' J^i j*j j~Jj 


(( o\kI~Lll y \II\5' ULttil 0\5" 0!j aJ 


" Kung mayroon man sa inyo ang magkaroon ng pag-aalinlangan sa 
kanyang pagdarasal, at hindi alam kung ilan ang (rak'ah) ng 
pagdarasal ang kanyang naisagawa, tatlo o apat (na Rak'ah), alisin 
ang pag-aalinlangan base sa kanyang (sariling) pagtatantiya kung 
saan siya sigurado. At magpatirapa ng dalawang beses bago mag- 
Taslim; kung siya ay nakapagdasal ng limang rak'ah, ang kanyang 
pagdarasal ay magiging tagapamagitan para sa kanya, at kung 
matuwid niyang nabuo ang pagdarasal, iyon ay magiging kahihiyan ng 
Shaytan.)) 157 (Shiekh Abdul-Aziz ibn Baz, Fatawa Isiamiyah, page 182) 

5. Maaari bang magdasal kasama sa jama'ah ng Salatul 
Tarawih na ang layunin ay para isagawa ang Salatul Isha? 


156 Al-Bukhari no. 597 at Muslim no. 684. 

157 Muslim no. 571. 


81 



"Walang kasalanan kung ang isang magdarasal ay sumama sa 
kanila (sa jama'ah Salatul Tarawih) na ang kanyang layunin ay Salatul 
Isha, ayon sa pinaka-awtoridad sa dalawang pananaw na 
pinaniniwalaan ng mga pantas sa Islam. Kapag nag-Taslim ang Imam, 
kinakailangang siya ay tumayo at buuin ang kanyang pagdarasal (sa 
Salatul Isha). Ito ay nai-ulat sa dalawang Sahih Hadith mula kay 
Mu'ath bin Jabal 4» na siya ay malimit magdasal ng salatul Isha 
kasama sa jama'ah ng Propeta M , at pagkatapos siya ay bumalik sa 
kanyang tauhan at pinamunuan sila sa pagdarasal (ng salatul Isha), 
at hindi ito pinuna ng Propeta M 158 - Ito ay nagpatotoo na 
pinapayagang isagawa ang isang obligadong pagdarasal kasama sa 
jama'ah ng sunnat na pagdarasal. Nai-ulat na rin mula sa Propeta M 
na mula sa ibang mga pagdarasal katulad nang Salatul Khawf ay 
ginawa niyang pamunuan & ang isang pangkat (ng jama'ah) sa isang 
dalawang rak'ah na pagdarasal at ginawa ang Taslim kasama sila, 
pagkatapos ay nagdasal ulit ng dalawang rak'ah sa ibang pangkat 
(jama'ah) at ginawa ulit ang Taslim kasama sila 159 . Ito ay 
nangangahulugan na ang unang dalawang rak'ah ay para sa 
obligadong pagdarasal sa kanya at ang pinakahuling dalawang rak'ah 
ay para sa kanyang sunnat o hindi obligadong pagdarasal subalit 
obligadong pagdarasal ang isinasagawa nang mga taong kasama niya 
sa jama'ah. (Shiekh Abdu!-Aziz ibn Baz, Fatawa Islamiyah, page 176) 


6. Ang mga oras na dito ipinagbabawal ang Pagdarasal. 


Ayon sa Hadith ng Propeta M ay nagsabi: 

L.>’Jd jJu 4Slj ^ «“AL Si )) 

(( 


"Walang pagdarasal pagkatapos ng Fajr hanggang sa pagsikat ng 
araw, at walang pagdarasal pagkatapos ng 'Asr hanggang sa 
paglubog ng araw (sa kanluran)." 160 


I58 . Ai-Bukhari no. 700. 
i5S> . Abu Dawud no. 1244. 

160 Al-Bukhari no. 586 at Muslim 827. 


82 



Subalit, nang dahil sa sapat na dahilan ay may mga pagdarasal na 
hindi nasasaklaw dito, katulad ng Salatul-Kusuf, Salatul-Janazah at 
Ta'hiyyatul-Masjid at iba pang mga obligadong pagdarasal katulad ng 
Fajr at 'Asr na hindi naisagawa (sa takdang oras) ang dasal dahil sa 
malalim o mahimbing na pagtulog o sa hindi sinasadyang 
pagkalimot. Sinabi ng Propeta % : 

(( li} j\ i%ai\ 'Ja )) 

"Ang sinumang natutulog sa (oras ng) pagdarasal o nakalimutan 
ito ay dapat bayaran niya sa panahon nang magunita niya ito..." 161 

(Shiekh Abdul-Aziz ibn Baz, at Shiekh Saleh ibn 'Uthaimeen, Fatawa Isiamiyah, page 
291 & 295) 


7. Ang hatol tungkol sa pagmamadali at patakbong patungo 
sa Masjid para maabutan ang rak'ah ng As-Salat. 


Ang sunnah ay lumakad ng normal, mahinahon at may kasamang 
kapanatagan ng kalooban patungo sa hanay ng mga nagdarasal, kaya 
ang pagmamadaling nanakbo patungo sa isang pagdarasal ay hindi 
kanais-nais at dapat iwasan. Sinabi ng Propeta M ’■ 


((iUj I jLgS ui ^3s-j \j~ s'AIaIi *p£i\ iii)) 


"Kapag kayo ay pupunta sa pagdarasal, lumakad ng tahimik at 
may kasamang katiwasayan (ng kalooban); at anuman ang maabutan 
mo (sa as-Salat), magdasal at anuman ang hindi mo maabutan, 
bayaran itO." 162 (Shiekh Abdui-Aziz ibn Baz, Fatawa Isiamiyah, page 326) 


8. Ano ang hatol kung dumating ang isang magdarasal sa 
panahon na ang jama-ah ay nasa katayuan ng tashahud 
sa pangalawang raka'h ng salatul Jumu'ah? 

Ang sinuman ang hindi makaabut ng isang rak'at sa Biyernes na 
pagdarasal ay hindi niya naabutan ang Salatul Jumu'ah at karapat- 
dapat na Salatul Dhohr ang kanyang pagdarasal na isasagawa. (shiekh 
AbduUah ibn Jibreen f Fatawa Isiamiyah\ page 460) 


. Al-Bukhari no. 597 at Muslim 684. 

162 . Al-Bukhari nos. 635-636 at Muslim no. 602. 


83 



9. Paano magdasal ang mga may sakit? 


Sinabi ng Sugo ng Allah M '■ 

(( ^h,.7°«T p Oli Wli J^> )) 

" Magdasal ng nakatayo; at kung hindi mo kaya, ay umupo, at 
kung hindi mo ito kaya, ay tumagilid." 163 


1. Kailangang maisagawa ng taong may sakit ang mga 
obligadong pagdarasal na nakatayo, o di kaya ay naka-tungo ang ulo 
o naka-baluktot ang katawan o di kaya ay nakahapay sa pader o 
naka-tungkod. 

2. Kung hindi niya kayang tumayo, ay magdasal na naka-upo at 
mabuti sa kanya ang nakaupong eross-legged sa panahon ng 
pagtatayo at pagyuyuko. 

3. Kung hindi niya kayang magdasal na naka-upo ay magdasal 
ng naka-tagilid sa kanan at nakaharap sa Qiblah (Makkah), at kung 
hindi pa rin niya kayang humarap sa Qiblah, ay maaaring magdasal 
kahit saan nakaharap at ang kanyang pagdarasal ay tama at hindi na 
kailangang ulitin niya ito. 

4. Kung hindi niya kayang magdasal nang patagilid ay maaari 
siyang magdasal na nakatihaya, ang kanyang paa ay nakatutok sa 
Qiblah at (mabuti kung) maitaas nang bahagya ang kanyang ulo na 
ang mukha ay nakaharap sa Qiblah. Kung hindi niya kayang itutok 
ang kanyang paa sa direksiyon ng Qiblah, ay maaari siyang magdasal 
kahit saan nakaharap at hindi na kailangang ulitin niya ito. 

5. Ang taong may sakit ay dapat yumuko at tumirapa sa 
pagdarasal, subalit kung hindi niya ito kaya ay sapat na para sa kanya 
ang igalaw ang kanyang ulo ng pataas at pababa, ang pagpapatirapa 
ay mas mababa kaysa pagyuko. At kung kaya niyang yumuko at hindi 
kayang tumirapa, ay yumuko sa panahon ng pagyuko at ibaba ang 
kanyang ulo sa panahon ng pagtitirapa. Kung kaya niyang tumirapa at 
hindi kayang yumuko ay magpatirapa sa panahon ng pagpapatirapa 
at ibaba ang ulo sa panahon ng pagyuyuko. 

6. Kung hindi niya kayang igalaw pataas at pababa ang kanyang 
ulo sa pagtitirapa at pagyuko, ay magagawa niya ito sa pamamaraan 
ng pagpipikit nang kanyang mga mata, ipikit ng magaan ang mata sa 


l63 . Al-Bukhari no. 1117 at Ahmad 4:426. 


84 



panahon ng pagyuko at ipikit ng malalim ang mata sa panahon ng 
pagpapatirapa. 

7. Kung hindi niya kayang igalaw ang kanyang ulo nang pataas 
at pababa, ganuon din ang pagpipikit sa kanyang mga mata, ay 
maaari niyang isagawa ito sa pamamaraan ng kanyang puso, isapuso 
niya ang Takbir, pagsasaulo, pagyuyuko at pagpapatirapa dahil 
makakamit ng bawat tao ang kanyang ninanais. 

8. Dapat maisagawa ng isang may sakit ang mga obligadong 
pagdarasal sa takda niyang oras sa abot niyang makayanan. At kung 
mahihirapan siya sa paggawa ng dasal sa tuwing sumapit ang oras ng 
pagdarasal ay maaari niyang pagsamahin ang Salatul Dhohr at Salatul 
'Asr at ang Salatul Maghrib at Salatul Isha'. Maaari niyang isagawa 
ang Salatul 'Asr sa panahon ng Salatul Dhohr o di kaya ay ang Salatul 
Dhohr sa panahon ng Salatul 'Asr, at ang Salatul Isha sa panahon ng 
Salatul Maghrib o di kaya ay ang Salatul Maghrib sa panahon ng 
Salatul Isha. Tungkoi naman sa Salatul Fajr ay maaari niyang isama 
ito sa Salat sa unahan nito o di kaya ay sa hulihan nito. 164 


164 . Shiekh Saleh ibn ‘Uthaimin, Fatauia Islamiyah, page 439-441) 


85 



Bibliograpiya : 


O The Holy Qur’an, New Revised Edition, Text, 
Translation and Commentaiy by Abdullah Yusuf Ali and 
Published by Amana Corporation, Maryland, USA. 

© The Noble Qur’an, English Translation of the Meanings 
and Commentary by Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali and 
Dr. Muhammad Muhsin Khan, Printed and Published by King 
Fahad Complex for the Printing of The Holy Qur’an. 

© The Translation of The Meanings of Sahih Al-Bukhari 
(Arabie - English) by Dr. Muhammad Muhsin Khan, 9 
Volumes, Published by Nusrat Ali Nasri, New Delhi. 

O Al-Jami-Us-Sahih by Imam Muslim (Arabie-English) 
translated into English by Abdul Hamid Siddiqi, Corrected and 
Revised by Dr. Hassan, 4 Volumes with 8 Books, Published 
and Printed by Ashraf islamie Publishers, Lahore, Pakistan. 

0 Fiqh-Us-Sunnah by As-Sayyid Sabiq translated into 
English language by Muhammad Sa’eed Dabas and Jamal al- 
Din Zaraboso, Published by The Ameriean Trust Publieations, 
USA. 

0 Riyadh-Us-Saleheen by Imam Abu Zakariya Yahya bin 
Sharaf An-Nawawi Translated by S.M. Madni Abbasi. 

0 Fatawa Islamiyah by Muhammad bin ‘Abdul-‘Aziz al- 
Musnad. Published by Darussalam. 


86 





£^ 11 » 0401057 


t&diidb c!iLJLaJ| be^9 aLyuj[)|9 oyeaU iyyleill cjlL£x 

rniiAA - rr r a^mb m-iio iuri ^»LjJ| ms ‘cj. , 

sulay5@hotmail.com : <^ 9 ^ui ^hU 







